* 


FIMTÍU 


- HUGVEKJUR 


ÚTAF ÞÍNU OG DAUÐA 


DROTTINS VORS JESÚ KRISTS, 


EPTIR 


Dr. Þ. PJETURSSON. 
„ 


Ss N 
LANDSBÓKASAFN - 


3 


ÚTGEFANDI: 
EgiLr, JÓNSSON Í REYKJAVÍK. 
1859. 


Kaupmannahöfn. 


í 


a 
8 
a 
Sd 
m 
sð 


- Prentaðar hj 


1. hugvekja. 


Þegar Jesús og hans lærisveinar eptir kvöld- 
máltíðina höfðu lofsönginn súngið, gekk hann 
út ásamt með þeim, eins og hann var vanur, 
yfir um lækinn Kedron til Olíufjallsins. Hann 
sagði þá við þá: „Á þessari nóttu munu þér 
allir hneyxlast á mér, því skrifað er: hirðinn 
mun eg slá og sauðir hjarðarinnar munu sundur- 
tvístrast'; en þegar eg rís upp aptur, mun eg 
birtast yður í Galíleu". Pétur svaraði: „þó 
allir hneyxlist á þér, skal eg þó aldrei hneyxl- 
ast". Jesús sagði: „sannlega segi eg þér, 
að í dag, áður en haninn gelur tvisvar, munt 
þú afneita mér þrisvar". Pétur talaði þá enn 
frekar og sagði: já þó eg ætti að deyja með 
þér, skal eg ekki afneita þér". Hið sama 
sögðu og hinir lærisveinarnir. 


Nú var sú hræðiléga nótt upprunnin, sú. 
hræðilegasta hörmúnga nótt, sem nokkurn tíma 
hafði komið yfir Jerúsalem. Jesús var nú bú- 
inn að skipa hið heilaga kvöldmáltíðar - sakra- 
ment og búinn að kv eðja lærisveina sína með 

“ | þá 


4 1. hugvekja. 


þeirri guðdómlegu skilnaðarræðu, sem lesa 
má hjá Jóhannesi guðspjallamanni í 15.— 17. 
kapít.; hann var búinn að biðjast fyrir með 
þeim og biðja fyrir þeim. þá gekk hann 
út og yfir um lækinn Kedron til Olíufjallsins. 
Þenna sama veg fór Davið konúngur forðum, 
harmþrúnginn og grátandi, þegar hann flýði 
fyrir syni sínum, sem hafði gjört uppreist 
móti honum; og Jesús Kristur, hinn annar 


„ Davíð, gekk nú þessa leið móti þeim píslum 


og dauða, sem fyrir honum lágu. Æ, Drott- 
inn! leyfðu oss nú líka að ganga út með þér 
og hugleiða dásemdir pínu þinnar og friðþæg- 
ingar. Gefðu oss náð til þess á þessum ný- 
byrjaða föstutíma, að fylgja þér trúlega með 
guðrækilegum lugleiðingum; hrærðu vor köldu 
hjörtu með þínum anda, svo vér finnum til 


- þíns óendanlega kærleika og getum liðið með 


þér; vek þú í sálum vorum innilega löngun 


- eptir að lifa og deyja með þér, svo vér fáum 


að upprísa með þér til eilífs lífs. Allir höf- 
um vér þörf á að biðja þessa, kærir bræður! Ef 
vör með hreinskilni rannsökum sjálfa oss, hljót- 
um vér að viðurkenna, að vér höfum verið 
næsta tregir til og tómlátir í að taka þátt í 
líðunum frelsara vors, að. hjörtu vor hafa verið 
fúsari á að halda kyrru fyrir í veröldinni og 
að höndla hennar gæði, en að ganga út með 
honum og fylgja honum á krossgöngu hans, 
svo vér gætum höndlað eilíft líf. Eða megum 
vér ekki játa, að það einatt rættist á oss, að 
hirðirinn var sleginn og sauðir hjarðarinnar 


2 


#1} 


hi hugvekja. 5 


tvístruðust"? að hinn góði hirðirinn var sleg- 
inn úr hjörtum vorum af óhreinum girndum 
og syndsamlegum hugsunum, svo vér fórum 
villir vegar í kolli og gjálífi veraldarinnar? 
En sælir erum vér, ef frelsarinn hefir birzt 
oss aptur og tekið sér aptur bústað í sálum 
vorum. Æ! hversu opt höfum vér ekki heitið 
því, eins og Pétur, að vér skyldum ekki hneyxl- 
ast á lausnara vorum, að vér skyldum aldrei 
sleppa honum úr vorum björtum! En hversu 
opt höfum vér þó ekki hrasað eins og hann; 
hversu lítið þarfti ekki til þess að koma oss 
til að afneita Jesú í hugsunum, orðum og verk- 
um! Þegar heimurinn og vor spillta náttúra 
freistuðu vor, þá blupum vér eptir þeirra ginn- 


„ íngum, eins og vör hefðum aldrei þekkt Jes- 


úm, eins og vör aldrei hefðum fundið til þess, 


hve óvenjulega mikið hann varð að líða vegna. 


vorra synda, aldrei fundið til hans óendanlega 
kærleika; eins og vér aldrei hefðum þekkt 
hans heilaga lærdóm, aldrei heyrt þessa áminn- 
ingu: „eflið yðar sáluhjálp með ótta og and- 
vara"! Þá var allt þetta gleymt; öll vor góðu 
áform gleymd; Guð og frelsarinn, dauði, eilifð 
og dómur — allt þetta var þá hvorfið úr huga 


“vorum, og vér sáum ekkert nema syndarinnar 


iíynduðu gæði, heyrðum ekkert nema hennar 
tælandi rödd. Æ! af hverju kom þessi léttúð 
hjartans, þetta hviklyndi og staðfestuleysi? Af 
því vér ekki þekktum vorn eigin veikleika, 
af því vér treystum of mjög vorum eigin kröpt- 


um; af því vör gleymdum að vaka og biðja 


2 


6 i. hugvekja. 


og leita liðs og krapta hjá honum, sem mátt- 
ugur er í veikleikanum, og sem einn getur 
gjört þann enda á freistíngunni, að vér fáum 
staðiat. Flý þú til Jesú, kristinn maður! þú 
sem angrast af hviklyndi þínu; lær þú af hon- 
um stillingu og stöðuglyndi í hinu góða; fylg 
þú honum með hug og hjarta á göngu hans 
til.Golgata, og settu þér lifandi fyrir sjónir 
allar þær píslir og þjáningar, sem hann varð 
að þola þín vegna, allar þær hörmúngar, sem 
hann af einskærum kærleika til vor syndugra 
manna bar með guðdómlegu stöðuglyndi og 


undirgefni undir Guðs vilja, og þessi sjón 


mun spekja hjarta þitt og sefa girndir þínar; 
hún mun aptra þér frá að afneita frelsara þín- 
um, því þá muntu verða snortinn af krapti 
hans friðþægjanda kærleika, og hans kærleiki 
mun þvinga þig til að elska hann og fylgja 
honum; þá munt þú geta barizt trúarinnar góðu 
barátta, því þú berst þá ekki lengur einn 
saman með þínum veiku kröptum, heldur í 
krapti þess himneska kærleika, sem með sin- 
um dauða hefir sigrað synd og dauða, og þú 
megnar þá alla hluti fyrir hann, sem þig mátt- 
ugan gjörir, megnar að afneita sjálfum þér og 
heiminum; já! megnar að deyja með lausnara 
þínum, deyja frá synd og óguðlegu athæfi, en 
lifa nýju og heilögu líferni. 0, Drottinn! sendu 
oss þinn anda, anda máttarins og kærleikans 
og stillingarinnar, svo vér elskum þig, ekki ein- 
úngis með orði og túngu, heldur og í verki og 


"sannleika. Bænheyr oss í Jesú nafni! Amen. 


1 


2. hugvekja. 


Þá kom Jesús með þeim í það akurgerði, 
sem hét Getsemane; þar var grasgarður, og 
þar gekk Jesús inn með lærisveinunum; en 
Júdas, sem sveik hann, þekkti og þenna stað, 
því Jesús safnaðist opt þangað með lærisvein- 
um sínum. Þá Jesús kom í þann stað, sagði 
hann við lærisveinana: „Setið yður hér á meðan 
fer burt og biðst fyrir; biðið, svo þér fallið 
ekki í freistni". Hann tók með sér Pétur, 
Jakob og Jóhannes, þá tvo sonu Zebedeusar, 
og tók til að hryggjast, titra af hræðslu og 
harmþrúnginn að verða, og sagði til þeirra: 
uSála mín er hrygg allt í dauðann; bíðið hér 
og vakið með mér“. En hann sleit sig frá 
þeim og gekk lítið lengra fram, nær einu 
steinsnari, kraup á kné, féll fram á ásjónu sína 
til jarðar og bað, ef það mögulegt væri, að 
sú stund hjá sér liði, og sagði: „Faðir minn! 
ef. mögulegt er, þá víki þessi kaleikur frá 
mér. Abba, faðir minn! allt er þér mögulegt, 
tak þenna kaleik frá mér; þó ekki eins og 
eg vil, heldur eins og þú vilt". 


Þegar Jesús kom inn í grasgarðinn, sagði 
hann við lærisveina sína: „Setið yður hér 


8 2. hugvekja. 


á meðan eg fer burt og biðst fyrir; biðið, svo 
þér fallið ekki í freistni“. Frelsarinn vissi 
það, að lærisveinar hans mundu ekki geta horft 
upp á hans beisku kvöl og sálarangist. Hann 
tók einúngis þá Pétur, Jakob og Jóhannes 
með sér lengra inn í grasgarðinn, af því hann 
átti von á meiru sálarþreki hjá þeim en hin- 
um, með því þeir höfðu verið vottar að hans 
mestu dásemdarverkum og að hans dýrðlegu 
ummyndan á fjallinu helga. Nú áttu þeir líka 
að vera vottar að hans guðlegu tign mitt í 
hans djúpu niðurlægingu. Oss veitir Drottinn 
einnig þessa náð, kærir bræður! Einnig vér 
eigum kost á því, að fylgja frelsara vorum 
inn í grasgarðinn, sjá hans djúpu sálarangist, 
heyra þau himnesku bænarandvörp, sem hann 
úr hörmúnganna djúpi sendir upp til síns himn- 
eska föður. Æ! lærum af honum í sérhverri 
eymd og mæðu þessa lífs, að lypta hjörtun- 
um upp til himins og úthella þeim fyrir misk- 
unsemdanna föður í heitri og innilegri bæn: 
æ! lærum af honum sjálfsafneitun og undir- 
gefni undir Guðs vilja, svo vér eins og hann 
getum sagt af hjarta: „þó ekki eins og eg vil, 
heldur eins og þú vilt?! En það var ekki 
„neyðin, sem þrýsti lausnara vorum til að biðja; 
allt hans lf var Guði helgað, sérhver hugsun 
hans og tilfinning, öll. hans orð og öll hans 
verk voru sifeld bænariðja og vottur um hans 
innilegu sameiningu við föðurinn; vottur um 
það, að hann lifði í Guði og Guð í honum, 
og að hann einnig var á himnum meðan hann 


2. hugvekja. 9 


dvaldi hér á jörðunni. Ó, hversu ólíkt er þetta 
breytni margra, sem kalla sig kristna! Meðan 
allt leikur í lyndi, gleyma þeir að biðja Guð; 
lypta huganum sjaldan eða áldrei upp til hans 
þakka honum ekki fyrir hans miklu og mörgu 
velgjörðir, né láta rikdóm hans gæsku mýkja 
þverúð hjarta síns. -Og þegar Guðs náð vitjar 
þeirra með þjáningum og krossburði, þá fara 
þeir að biðja, „að þessi kaleikur megi víkja 
frá þeim"; en fái þeir ekki strax bænheyrslúi 
verða þeir óþolinmóðir og óánægðir með guð- 
lega stjórn og bæta þannig synd á synd ofan. 
Æ, Guð minn góður, gakk þú ekki í réttlætis- 
dóm við oss auma syndara! Lát þú, kristinn 
maður! hið sama lunderni búa í þér eins og 
var í Jesú Kristi; lær þú af lausnara þínum 
að biðja Guð, ekki einúngis á neyðarinnar 
tíma, heldur og í meðlætinu og á hinum blíðu 
dögunum; vendu þig á að hafa umgengni þína 
á himnum og úthella hjarta þínu jafnaðarlega 


fyrir Guði í heitri og innilegri bæn; þakka 


þú honum fyrir hans velgjörðir, og bið þú 
hann um náð til: þess að geta varið þeim rétti- 


lega; bið. þú hann að skapa í þér hreint hjarta 


og veita þér stöðuglyndi í freistingunum og 


krapta til að berjast trúarinnar góðu baráttu. 


Ef þú temur þér þetta, þá munt þú einnig á 
mótlætínganna tímum finna hvild og huggun 
fyrir sálu þína í bæninni til Guðs; þá munt 
þú læra sjálfsafneitun og undirgefni undir Guðs 
visdómsfulla vilja, og geta sagt af hjarta: „Verði 


ætið hvað vill minn Guð, vild hans er æ hin 


at Á 2. hugvekja. 
bezta"! Sendu mér, Drottinn! anda bænar- 
innar, svo eg falli ekki í freistni, svo eg verði 
ekki yfirbugaður af hinum vonda anda spillingar- 
innar, né ljái honum rúm í hjarta mínu; svo 
eg ávallt hugsi til þín og þíns heilaga kær- 
leika þegar mér flýgur eitthvað syndsamlegt í 
hug. Æ! eg finn til þess og angrast af því, 
að þegar eg hrasaði, þá var þinn andi, andi 
ir vikinn frá mér, svo eg gleymdi 
því, hve andstyggileg syndin er í þínum aug- 
um, gleymdi þér og frelsara minum og minni 
eilifu sáluhjálp. „Setið yður hér, á meðan eg 
fer burt og biðst fyrir? Þannig mælir þú, vor 
guðdómlegi lausnari! við lærisveina þína. Af 
bjarta langar mig til að vera lærisveinn þinn, 
og mega setjast "niður og tárast yfir syndum 
minum. Nú situr þú við Guðs hægri hönd 
og biður fyrir oss; æ! bið þú líka fyrir mér. 
Bið þú með mér þegar eg biðst fyrir, og 
þú fyrir mér þegar eg ekki biðst fyrir, þegar 
eg ligg og sef sætt og vært í mæturinnar 
myrkrum, eða þegar sál min ætlar að sofna í 
andvaraleysi, eða þegar eg ekki veit, hvers 


biðja ber. Æ! bið þú fyrir mér þegar eg 


ekki get sjálfur beðið lengur, þegar lif og sál 
vanmegnast í dauðastríði minu. Æ! bið þú 
þá fyrir mér, svo eg fái að koma til þín og 
vera þar sem þú ert um alla eilífð! Amen. 


ll 
3. hugvekja. 


Hann kom aptur til lærisveinanna, en fann 


þá sofandi. Hann sagði við Pétur: „Símon! | 


sefur þú? megnaðir þú ekki að vaka með mér 
eina stund? Vakið og biðið, svo þér freistizt 
ekki; andinn er reiðubúinn, en holdið er veikt". 
Í annað sinn gekk hann burt aptur, baðst 
fyrir, talaði sömu orðum og sagði: „Faðir 
minn! ef það er mögulegt, að þessi kaleikur 
víki frá mér, án þess eg drekki hann, þá 


verði þinn vili". Hann snéri aptur, kom og 
fann þá enn sofandi; augu þeirra voru svo 


þrúngin af svefni, að þeir vissu ekki hverju 
þeir svöruðu honum. Jesús skildi við þá, 
gekk burt aptur, bað í þriðja sinn með sömu 
orðum og sagði: „Faðir! ef þú vilt svo, þá 
tak þenna kaleik frá mér; þó ekki minn, heldur 
verði þinn vili“. Honum birtist þá engill af 
himni, sem styrkti hann. Þegar Jesús var 
staddur í dauðans stríði, tók hann ákaflega að 
biðja; en sveiti hans varð eins og blóðhniklar, 
sem féllu á jörðina. 


Nú var Jesú pína byrjuð. Nú var hann 
farinn að titra og skjálfa og sál hans var hrygg 
allt í dauðanns en „sveiti hans varð eins og 


12 R 3. hugvekja. 


blóðhniklar, sem. féllu á jörðina". Hvað mun 
hafa valdið þessari óvenjulegu og kvalafullu 
- sálarangist? Mun Jesús hafa verið hræddur 
við dauðann ? Fjarri fer því; bann gekk með 
hugprýði móti dauðanum. Sál hans var hrygg 
allt í dauðann, ekki vegna hans dauða, heldur 
vors dauða, vegna vorra synda, sem eru brodd- 
ur og beiskja dauðans. Hegníngin lá á hon- 
um, og hann leið pínuna í allra syndugra 
manna stað". Ó! hvilíkrar ángistar og hrygðar 
hlýtur það að hafa valdið frelsaranum, sem af 
einskærum kærleika til vor syndaranna fram- 
"seldi sjálfan sig fyrir syndir vorar, að sjá það 
og finna til þess í sinu blessaða hjarta, að 
vér bökuðum oss eilífa ófarsæld. Það voru 
því vorar eymdir, sem hann sampíndist, og vor 
eilífi dauði, sem gjörði sálu hans hrygga allt 
i dauðann. Ef þú, kristinn maður! ættir ein- 
hvern ástvin, sem þú annt af hjarta, og vissir 
að fyrir honum lægi eilif glötun, mundi þig 
ekki taka þetta sárt? Ef hann héldi iðrunar- 
Taust áfram í syndunum og sinnti hvorki Guðs 
né manna áminningum, mundir þú ekki titra 
og skjálfa af umhugsun um hans eilífu forlög ? 
Mundi ekki sál þín verða hrygg allt í dauð- 
ann? Og hvað er þó einn ástvinur í saman- 
burði við allt mannkynið? hvað er þín kalda 
og ófullkomna elska í samanburði við Jesú 
eilifa og óumræðilega kærleika? hvað er þinn 
— viðbjóður við syndinni í samanburði við hans 
heilaga vandlæti? þú þykist hata syndina og 
hafa viðbjóð við henni. En lýsir þitt eigið, lif- 


R 


3. hugvekja. 13 


erni þessu? Og þó þú stríðir við þínar spilltu 
tilhneigingar, eru. það þá ekki fremur syndar- 
innar ófarsælu afleiðingar, en hún sjálf, sem 
þú. hræðist og hatar?  Mundir þú ekki einatt 
láta eptir syndsamlegum „girndum þínum, ef 
þú ekki óttaðist, að það mundi hafa slæm eptir- 
köst fyrir þig hér í tímanum? Vilir þú verða 
sannkristinn og sanniðrandi, þá verður þú að 
hata syndina sjálfa, af því hún er Óóvinátta 
við Guð, af því hún stríðir gegn hans heilaga 
vilja, af því hún skilur þig við Guð og frelsara 
þinn og gjörir þig þannig eilifllega ófarsælan. 
Æ! ef þú hugleiðir Guðs óendanlegu gæzku 
og að hann elskaði. þig svo heitt, að hann fyrir 
þig gaf í dauðann sinn eingetinn son; ef þú 


hugleiðir Jesú óumræðilega kærleika, sem þín 


vegna lét líf sitt á krossinum og varð hryggur 
allt í dauðann: hlýtur þá ekki Þessi hugleið- 
ing að vekja elsku til Guðs og Krists í hjarta 
þínu og innilegt hatur tilsyndarinnar? Hvernig 
gætir þú fengið af þér að móðga miskunsemd- 


anna himneska föður með vísvitandi syndum 


og krossfesta frelsara þinn á ný? Ó, Jesú! 
láttu þína sáru kvöl og pínu vekja hjá mér 
djúpa hrygð yfir syndum mínum; láttu hjarta 
mitt verða sundurkramið af tilfinningu míns 
óverðugleika, svo eg læri að setja allt mitt 
traust til þín og þinnar verðskuldunar; og þegar 
sála mín er hrygg allt ís dauðann. af sýndum 
og misgjörðum mínum, æ, sendu mér þá engil 


af himni, er. styrki mig og huggi; láttu þá 
þína friðþægingu lina brodd og beiskju iðrun- 


Á 


ER 


14 3. hugvekja. 


arinnar, og sendu mér krapta til að deyja 
syndinni og feta í þín fótspor! því til þess 
miðaði pína þín og dauði, til þess varð sála, 
þín hrygg allt í dauðann, að hrygð iðrunar- 
innar skyldi snúast í fögnuð, að hrygð sann- 
iðrandi syndara skyldi verða hrygð eptir Guði, 
og að allir þeir, sem erfiða og þúnga eru 
hlaðnir, gætu komið til þín og fengið endur- 
næringu, fengið huggun og hvild fyrir sínar 
örmæddu og angráðu sálir. Amen. 


4. hugvekja. 


Jesús stóð upp frá bæninni, kom til lærisveina 
sinna og fann þá sofandi af hrygð: hann sagði 
við. þá: „Sofið þér nú það eptir er og hvílizt! 
hvað? sofið þér? Nóg er komið! standið upp 
og biðið, svo þér fallið ekki í freistni. Sjáið! 
sú stund tekur að nálgast og er þegar komin, 


„að mannsins sonur mun ofurseljast í syndugra 


hendur. Standið upp og göngum héðan; sjáið! 
sá er mig svíkur, hann er í nánd; en biðið, 
svo þér fallið ekki í freistni". 


Meðan Jesús skelfur og titrar af sálarang- 
ist og sveitist blóðinu undir syndabyrði vorri, 
sofa lærisveinar hans og gleyma að búa sig 
undir þá hina miklu freistíngu, sem fyrir þeim 


4. hugvekja. 15 


lá. En Jesús fer til þeirra og vekur þá; mitt 
i þeirra sálarangist, sem hann leið vegna alls 
mannkynsins, missti hann ekki sjónar á læri- 
sveinum sínum. Ó, hvílíka huggun hlýtur þetta 
að veita oss syndugum mönnum ! Guðleg náð 


"og miskun nær ekki einúngis til alls mann- 


kynsins yfir höfuð, heldur og til hvers einstaks 
manns. Sjálfur Drottinn vakir yfir sínum læri- 
sveinum, biður fyrir þeim, stríðir og liður 
fyrir þá, og þegar þeir ætla að sofna og verða 
andvaralausir, þá kemur hann og aðvarar og 
áminnir, svo að Óvinurinn fái ekki inngöngu í 
þeirra hjörtu. Drottinn minn! tak þú líka mig 

þína vernd og varðveizlu og gættu sálar 
minnar. Oss kann, ef til vill, að þykja það 
sæta furðu, að Jesú lærisveinar vóru svo yfir- 
komnir af svefni, að þeir ekki gátu vakað eina 
stund með honum í hans miklu hrygð og 
angist. En vörumst, kærir bræður! að leggja 
harðan dóm á þá fyrir þetta sinnuleysi þeirra; 
því ef vér rennum augunum til sjálfra vor og 
vors umliðna lífs, þá megum vér vissulega 
játa, að vér einatt vorum næsta tregir til að 
vakna, þegar Jesús kom til vor og vildi vekja 
oss af vorum syadasvefni, að „augu vor vóru 
svo þrúngin af svefni" munaðar og syndsam- 
legra girnda, að vér „ekki vissum hverju vér 
svöruðum honum" , heldur létum hans. orð og 
áminningar eins og vind um eyrun þjóta. Og 
því hegningarverðara er þetta andvaraleysi, 


„þegar vér gætum þess, hversu opt Jesús hefir 


komið til vor og fundið oss sofandi, hversu, 


16 4. hugvekja. 


opt „hann hefir vitjað vor með sínum náðar- 
meðulum", með áminningum síns orðs og sinni 
heilögu náðarmáltið, með sérhverri velsjörð, 
sem hann veitti oss, með sérhverjum krossi, er 
hann „lagði oss á herðar, með sérhverri að- 
vörun samvizkunnar, með sérhverri góðri hug- 
arhræringu og sérhverri guðrækilegri hugsun, 
sem hans andi vakti í sálum vorum. þó hefir 
ekkert getað vakið oss, ekkert vakið hjá oss 
þann ótta og andvara, sem nauðsynlegur er 
til að gjöra vora útvalningu vissa. Öll vor 
umliðna æfi hefir verið einlæg náðarköllun Drott- 
ins; en því miður hefir hún samt sem áður 
verið einlægur syndasvefn, sofandi trú og sof- 
andi. kærleiki, og því miður sofa margir enn 
allt fram á þenna dag. Mega þeir þá ekki 
óttast fyrir því, að þegar Jesús kemur til þeirra 
í næsta sinn og finnur þá enn þá sofandi, þá 
segi hann við þá: „Sofið nú það sem eptir 
er"; sofið þau fáu augnablik, sem eptir eru 
af lifstíma yðar; þér hafið enn ekki megnað 
að vaka með mér eina stund, þó eg hafi komið 
til yðar: á hverri stundu dagsins, á hverri 
stundu lífsins, og kallað yður með kærleikans 
himnesku röddu; yður getur ekkert vakið nema 
hinn „síðasti lúðurhljómur!  Æ, Drottinn! þú 
sem ekki vilt dauða syndugs manns, heldur 
að hann snúi sér og lifi, virztu af náð og 
miskunsemi þinni „að upplýsa augu vors hug- 
skots, svo að vér þekkt getum, hver að sé 
von köllunar vorrar" og „skilið hvílík að sé 
breidd, lengd, dýpt og hæð“ þinnar elsku, og 


5 a 


4. hugvekja. 7 


hversu óumræðilegur sá kærleiki er, sem kom 
þér til að ganga í dauðann vor vegna. þá munum 
vér, vaktir af þínum anda, megna að vaka með 
þér eina stund, þá stuttu stund, sem eptir er æfi- 
daga vorra. „Vakna þú, sem sefur", segir post- 
ulinn, „og rís upp frá dauðum: þá mun Kristar 
lýsa þér"! (Efes.5., 14.).  Æ! allir þurfum vér 
að vakna; allir þurfum vér að vaka og biðja, 
svo vér föllum ekki í freistni, því „sá er oss 
svíkur er jafnan í nánd" og óvinur sálnanna 
er ætið reiðubúinn að sá illgresinu í akur 
bjartnanna meðan vér sofum. En þú guðhrædda, 
sanniðrandi sál! sem fegin vilt vaka með frels- 
ara þínum, en finnur til vanmáttar þíns og 
breyskleika, þreyztu ekki að biðja, svo þú fáir 
vakað; þreyztu ekki að biðja frelsara þinn að 
koma til þín og vekja þig með sínum anda, 
því þú munt vissulega fá bænheyrslu; hann 
mun koma til þín, vera hjá þér og veita þér 


nýtt fjör og nýja krapta, svo þú ekki sofnir, - 


heldur getir vakað og eflt þína sáluhjálp með 


-ótta og andvara; og þegar dauðans svefn loks- 


ins sígur á augu þín og þú sofnar á grafar- 
innar beð, þá munt þú aptur vakna á eilifðar- 
innar morgni bjá lausnara þínum, í samfélagi 
við Guð og alla hans útvalda. Gef þú oss 


þína náð til þessa, himneski faðir, í Jesú nafni! 


Amen. 


P. Pjetursson. Hugvekjur. n. 2 


18 


5. hugvekja. 


Jafnsnart sem Jesús var enn að tala um þetta, 
sjá, einn af þeim tólf, sem Júdas hét, þá er 
hann hafði nú með sér tekið flokk manna og 
þénara kennimannahöfðingjanna og faríseanna, 
kom hann þangað og með honum flokkur mikill 
með blysum, lömpum, sverðum, stöngum og 
vopnum, út sendur af kennimannahöfðingjum, 
skriptlærðum og öldúngum, og hann gekk fyrir 
þeim. En svikarinn hafði gefið þeim sameig- 
inlegt teikn og sagt: „Hvern eg kyssi, sá er 
það; grípið hann og leiðið hann varlega burt". 
Sem Jesús vissi nú allt hvað yfir hann átti 
að koma, gekk hann fram og sagði við þá: 
„að hverjum leitið þér“? þeir svöruðu honum: 
„að Jesú frá Nazaret". Jesús svaraði: „eg er 
hann". En Júdas sá er sveik hann, stóð einnig 
hjá honum. En er Jesús sagði til. þeirra: „eg 
er hann“, hörfuðu þeir á bak aptur og duttu 
til jarðar. 

Nú var grasgarðspína frelsarans afstaðin; 
hann var nú búinn að vekja lærisveina sina 
með þessum orðum: „Standið upp og göngum 
héðan; sjáið! sá er mig svíkur, hann er í nánd“. 
Þá "nálgast hermanna flokkur með blysum, 


5. hugvekja. i9 


sverðum og vopnum, heiðnir hermenn og þjón- 
ar hins mikla ráðs, allir í þeim sameiginlegu 
syndsamlegu erindagjörðum, að handtaka Jes- 
úm; og Jesús gengur móti þeim með djörfúng 
og hugprýði, eins og hann hefði ekki rétt 
áður átt Í neinu stríði í grasgarðinum, eins og 
hann ekki gengi mót grimmum óvinum né ætti 
von á nokkrum þrautum og þjáningum. Hug- 


hraustur spyr hann óvini sína: „að hverjum 


leitið þer"? og þeir svara: „að Jesú frá Naz- 
aret“. — Allir leita að einhverju í þessu lífi; 
allir leita sér lukku og farsældar á einhvern 
hátt, en mjög er því misjafnt varið, hvernig 
menn leita hennar. Sumir leita hennar í auð- 
legð, sumir í upphefð og metorðum, sumir í 
munaðarlifi; en enginn, sem þannig leitar, finn- 
ur hana, því sanna farsæld er hvergi að finna 
nema í Jesú frá Nazaret, og oss er ekkert 
annað nafn gefið, sem oss byrjar sáluhólpnum 
í að verða. Þeir hinir tímanlegu hlutirnir eru 
fallvaltir og hverfulir í eðli sínu og geta ekki 
fullnægt hinum æðstu þörfum sálar vorrar, og 
því geta þær hvergi fengið sanna hvild nema 
í frelsara sínum. Leitaðu því, sála mín! her- 
eptir lausnara þíns, og láttu hann vera hið 
einasta mark og mið allra hugsana og tilfinn- 
inga þinna. Híngað til hefir þú, því miður, 
of mjög leitað farsældar þinnar í heiminum; 
hann lofaði þér friði og fullsælu og hét þér 
öllu fögru, en sveik þig um það allt; þú týnd- 
ist sjálf í solli veraldarinnar og flæktist í synd- 
arinnar fjötrum, en hefir einúngis borið úr být- 
2“ 


Á a 


a 


A 


20 5. hugvekja. 


um angur og órósemi og ónáð Drottins. þó 
hefir hinn góði hirðirinn alltaf verið að leita 
að þér; hans óþreytanlega miskunsemi hefir 
alltaf kallað þig til sín með sínum áminníngum 
'og aðvörunum, með sínum bendingum og náð- 
arfyrirheitum. En holdsins og heimsins tæl- 
andi rödd lét hærra í eyrum þínum og augu 
þín byrgðir þú fyrir geislum náðarinnar, og 
þegar Jesús kom til þín og sparði þig: „að 
hverjum leitar þú"? þá snérir þú þér frá hon- 
um og sagðist ekki leita að Jesú frá Nazaret. 
Ó, Jesú! láttu krapt þíns heilaga nafns stöðva 
mig, svo eg fari ekki lengur. villuráfandi á 
hinum breiða vegi glötunarinnar; láttu krapt 
þíns heilaga nafns varpa mér flötum til jarðar 
og sundurkremja hjarta mitt, svo eg geti séð 
ljótleika synda minna og andvarpað af hjarta: 
Guð! vertu mör syndugum líknsamur! Gef þú 
mér náð til þess, héreptir að leita þín í sannri 
iðrun og lifandi trú. Alltaf eigum vér, kristnir 
menn! í stríði við óvini farsældar vorrar, við 
heiminn og holdið, og alltaf er oss hrösun 
búin; en ef vér á freistínganna tímum leitum 
Jesú, leitum hjá honum liðs og krapta, þá 
getum vér eins og hann með hugprýði og djörf- 
úng gengið á móti vorum andlegu óvinum og 
í hans nafni unnið sigur, því vér stríðum þá 
ekki einir saman, heldur í hans nafni, í trúnni 
á hann og styrktir af hans anda. Og þegar 
Drottni þóknast að reyna oss í mótlætinganna 
skóla, þá látum ekki hugfallast, heldur leitum 
Jesú og lítum vorum trúar- og vonar-augum 


Ar, 


5. hugvekja. 21 


upp til hans, og hann mun af hæðum senda 
huggun niður í sálir vorar og láta oss finna 
til sinnar mildiríku nálægðar, svo vér með 
þolinmæði og undirgefni undir Guðs visdóms- 
fulla vilja getum gengið hinn þyrnumstráða 
veginn, og með Jesú dæmi fyrir augunum tekið 
af hjarta undir með skáldinu og sagt: 

„Þú gekkst á undan, eg 

eptir þann sama veg 

mæddur en glaður geng, 

gæfu hlýt æðstan feng, 

þá lokið lífs er meini". 
En ekkert mótlæti er eins þúngt og átölur 
samvizkunnar, og engin tilfinning eins sár og 
sviðamikil eins og sú, að vita sig að hafa 
brotið af sér Guðs náð og hylli; æ! þá er það 
eina ráðið að leita Jesú, að flýja til frelsara 
sins og í hans nafni leita fyrirgefningar hjá 
miskunsemdanna föður, og þegar þú, harm- 
þrúngna sál! varpar þér með einlægri iðrun í 
hans náðarfaðm, þá mun hans friður stiga niður 
í bjarta þitt og fullvissa þig um fyrirgefningu 
syndanna; fullvissa þig,„um, að ekkert getur 
skilið þig við hans kærleika, að hvorki hið 
nálæga né hið ókomna, hvorki líf né dauði, 
getur hrifið þig úr hans hendi. Ó, Jesú! láttu 
mig í lífi og dauða leita þín og í þér finna 
hvild fyrir sálu mína! Amen! 


22 


6. hugvekja. 


Jesús spurði þá enn einu sinni: „að hverjum 
leitið þér?" þeir svöruðu: „að Jesú frá Naza- 
ret". „Jesús svaraði: „eg sagði yður það, eg 
er hann, og ef þið leitið að mér, þá látið þessa 
á burtu fara", svo að uppfylltist það orð, er 
hann hafði sagt: „engum glataði eg af þeim, 
sem þú gafst mér". En Júdas veik sér að 
Jesú til að kyssa hann, og jafnsnart gekk hann 
til hans og sagði: „ sæll vertu, rabbi"! og kyssti 
hann. En Jesús sagði við hann: „Vinur! til 
hvers ertu híngað kominn? Júdas! svíkur þú 
mannsins son með kossi"? þá gengu þeir 
þangað, lögðu hendur á Jesú og gripu hann. 


Júdasar-kossin er, eins og vonlegt er, illa 


tæmdur og honum er viðbrugðið; enda verður 


því ekki neitað, að: hann sýnir fals og flátt- 
skap og undirferli á sínu æðsta stigi og í sinni 
viðbjóðslegustu mynd. Í næturinnar myrkrum 
framkvæmir svikarinn sinn óguðlega ásetning, 
því sá sem illt að hefst hatar ljósið. Ágirnd 
og illmennska höfðu svo gagntekið sálu hans, 
að hann hvorki hrærðist af Jesú elsku né að- 
vörunum, né heldur af því, þó hann væri sjón- 
arvottur að því, hvernig eitt Jesú orð gat 
varpað hermönnunum til jarðar. Hann gengur 


ál 


6. hugvekja. 23 


til Jesú og kyssir hann svikakossinn, eins og 
hann hafði undirlagt við óvini hans. En eins 
og Júdasar breytni við Jesúm er fláráð og 
mannvoðæzkuleg, eins ástúðleg og mannelskufull 
er breytni Jesú við Júdas aptur á mót. Með 
hógværð og ljúfmennsku tekur frelsarinn kveðju 
hans og lofar honum að kyssa sig. Vinur! 
til hvers ertu hingað kominn"? Séörtu kominn 
sem vinur, til hvers eru þá sverð og vopn? 
En komir þú sem óvinur, hví kyssir þú mig 
þá? — „Júdas! svíkur þú mannsins son með 
kossi?" Æ, að þú skyldir einmitt verða til 
þess að svikja mig! — Og þessi blíðu ljúf- 
mennskunnar orð talar Jesús ekki í reiði né 
þúngri þykkju, heldur með ástúðlegu viðmóti 
og sorgbitnum svip. O, hvílík elska! hvílík 
hógværð! hvílík auðmýkt! — En hvernig breyt- 
um vér, kristnir menn!: Mun hið sama lund- 
erni búa í oss, eins og var í Jesú Kristi? 
Þegar einhver beitir flærð og fagurgala við 
oss og dregur oss á tálar með vinalátum, mun 
þá ekki sú verða raunin á, að þjóstur og 
þykkja vili ryðja sér til rúms bjá oss, af því 
að hjörtu vor eru drambsöm og eigingjörn? 
Og þó hefir frelsarinn gefið oss þetta: boðorð: 
uLærið af. mér, því eg er hógvær og af hjarta 
lítilátur"! Hversu fjarlægir erum vér þá frels- 
arans heilaga dæmi, og hversu ómaklegir að 
heita hans lærisveinar! Vér þykjumst hata 


hræsni og undirferli og reiðumst þegar vér“ 


verðum fyrir því af náúnga vorum. En hversu 
opt hefir þú þó ekki, sála mín! gjört þig seka 


24 6. hugvekja.“ 


í þessu sama við lausnara þinn, þegar þú með 
vörunum lofaðir hann og þakkaðir honum, en 
hjarta þitt var langt í burtu; þegar þú með 
vörunum hézt honum elsku, trú og hollustu, 
en bjarta þitt var kalt og dautt; þegar þú 
minntist við hann í heilagri kvöldmáltið, en 
neyttir hans blessaða líkama og blóðs óverð- 
- uglega, án þesssþað hefði betrandi og helgandi 
áhrif á líferni þitt; þegar þú last eða heyrðir 
hans orð, en hafðir það einúngis um hönd til 
að friða með því samvizku þína, án þess að 
vilja leggja af lestina og bæta ráð þitt; þegar 
þú:með hræsnissvip þóktist leita Guðs ríkis 
og hans réttlætis, en hjarta þitt hékk þó fast 
við heiminn og hans lystisemdir; og í stuttu 
máli, þegar þú hafðir yfirbragð guðhræðslunn- 
ar, en afneitaðir hennar krapti ? Og þó sleppir 
Jesús ekki hendi sinni af þör, heldur leitast 
því fremur við að hræra hjarta þitt með sinni 
blíðu náðarröddu og leiða þig á friðarins og 
lífsins veg. Ó, hvílík elska! hvílík mildi! En 
varastu að vanbrúka hana; varastu að láta rík- 
dóm hans gæzku, þolinmæði og langlundar- 
geðs verða til ónýtis á þér, svo þú safnir þér 
ekki reiði á degi Sel ip ÐR og opinberunar 
- Guðs réttdæmis (Róm. 2., 5.). Skapa þú, Drott- 
inn! í mér hreint hjarta; ljölpa þú mér til að 
útrýma allri hræsni og skinhelgi úr sálu minni, 
„ svo eg geti elskað þig af öllu hjarta og geymt 
þitt orð í góðu og siðsömu hjarta; og nær eg 
geng inn að þínu náðarborði til að minnast við 
þig með trúarinnar og kærleikans kossi: æ, 


6. hugvekja. 25 


láttu þá lifandi tilfinningu míns óverðugleika 
og minnar syndaskuldar og lifandi endurminn- 
ingu þinnar friðþægingar gagntaka mína sál 
og sinni og hafa helgandi áhrif á allt mitt líf- 
erni, svo eg í allri breytni minni við skylda 
og vandalausa láti hreinskilið og mannelsku- 
fullt hugarfar í ljósi. Þú lézt handtaka þig og 
fjötra vegna minna synda, æ, leys þú hjarta 
mitt úr fjötrum tvöfeldnihnar og sérhverrar 
syndsamlegrar tilhneigingar, svo það geti verið 
bústaður þinn og þíns anda, þangað til mín 
lausnarstund upp rennur og þér þóknast að 
leysa mig héðan og leiða mig til þín á sæl 
unnar og friðarins landi ! Amen. 


1. hugvekja. 


En sem þeir er með Jesú voru sáu hvað 
verða vildi, sögðu þeir við hann: „Herra! 
eigum vér ekki að slá með sverði"? Símon 
Pétur hafði sverð, brá því og hjó til þjóns 
hins æðsta prests og sneið af honum hans 
hægra eyra. Sá þjónn hét: Malkus. Jesús 
svaraði: „látið hér við staðar nema"; hrærði 
við eyra þjónsins og læknaði hann. Og hann 
sagði við Pétur: „Sliðra þú sverð þitt; þeir 
er með vopnum vega, munu og fyrir vopnum 
falla; eða heldur þú ekki, að ef eg bæði 


{ 


34 
; 
j 
í 


26 1. hugvekja. 


föður minn, mundi hann senda mér meir en 
tólf fylkingar engla? Á eg ekki að drekka 
þann bikar, sem faðir minn hefir mér gefið? 
Hvernig gætu ritníngarnar annars uppfyllzt? 
Þetta hlýtur þannig að ske". 


Það var vissulega mikið fljótræði af Petri, 
að ætla sér. að beita vopnum til að verja lausn- 
ara sinn. Hann vildi með því sýna elsku sína 
til Jesú; en 'með þessum blinda ákafa hefði 
hann komið öllum lærisveinunum í mesta vanda, 
ef Jesús hefði ekki gjört gott úr því. Hann 
sætti þess ekki, að Jesús fyrir skemmstu 
hafði leitt þeim fyrir sjónir, að sér bæri að 


"þola þjáningar og dauða, og að hann með 


þessu fljótræði sínu ekki gjörði annað en 
auka pínu hans og setja blett á hans beilaga 
málefni, eins og hann hefði kennt lærisveinum 
sínum að beita ofríki gegn ofríki og óhlýðnast 
yfirvaldanna gjörðum; hann gleymdi líka í 
hverja hættu hann með breytni sinni stofnaði 
sálu sinni, þareð hann svaf þegar hann átti að 
vaka, en beitti blindum og óskynsamlegum 
ákafa, þegar hann átti að sýna sjálfsafneitun 
og undirgefni undir Guðs vilja. Hversu opt 
breytum vér ekki, kristnir menn! líkt og Pétur, 
þegar vér ætlum með ákefð og ofsa að flýta 
fyrir Drottins málefni, eða fyllumst óþreyju 


og óþolinmæði, þegar hann leggur oss ein- . 


hvern kross á herðar, í stað þess að oss er 


„$ 
v 


7. hugvekja. 2 


boðið að fylgja honum, bíða eptir hans bend- 
ingum, treysta hans almætti, láta hans hönd 
stjórna og hans speki ráða? Eða hættir oss 
ekki einnig við að sýna ofsa og ákafa og fyll- 
ast heipt og bræði, þegar vér mætum einhverri 
mótspyrnu í vorum veraldlegu fyrirtækjum, eða 
þegar vér þykjumst verða fyrir einhverjum 
halla og ójöfnuði af öðrum mönnum, hversu 
lítið sem í þetta kann að vera varið, og erum 
þá ekki í rónni fyrr en vér getum á einhvern 
hátt hefnt vor. Ó, hversu ólíkt, er þetta boð- 
um og dæmi vors guðdómlega frelsara, sem 
með himneskri hógværð umbar allar mótgjörðir, 
sem bauð oss að fylgja sér og fyrirgefa af 
hjarta, sem bauð oss, að blessa þá sem oss 
bölva, og gjöra þeim gott og biðja fyrir þeim 
sem oss hata! Æ! það er eins og vér aldrei 
getum munað eptir því, að sáttgjarnt, hógvært 
og mannelskafullt hugarfar er skilyrði fyrir 
því, að vér getum vænt oss náðar og miskunar 
bjá heilögum og réttlátum Guði, og að vér 
aldrei vitum, á hverri stunda vér verðum kall- 
aðir fram fyrir hans dómstól. — „þeir, er 
með vopnum vega, munu og fyrir vopnum 
falla", sagði vor guðdómlegi frelsari um leið 
og hann bauð Pétri að sliðra sverð sitt, og 
minnti oss með þessum orðum ekki einúngis 
á það, að með þeim sama mæli, sem vér mæl- 
um öðrum, mun oss aptur mælt verða, og að 
hefndargjarnt hugarfar hefir ófrið og óblessun 
í för með sör, heldur einnig á hitt, að hann 
vildi ekki láta verja sig og sitt heilaga mál- 


28 7. hugvekja. 


efni með veraldlegum vopnum, né sitt ríki 
útbreiðast á jörðunni með sverðseggjum, því 
hans ríki var ekki af þessum heimi. En það 
era til önnur andleg vopn, kristinn maður! 
sem þú jafnan átt að beita í breytni þinni við 
aðra menn og í stríði þínu við holdið og heim- 
inn;. það eru þau vopn, sem postulinn kallar 
uruðs alvæpni". þú átt að vera „gyrtur sann- 
leikanum, íklæddur brynju réttlætisins, her- 
tygjaður skildi trúarinnar, bjálmi hjálpræðisins 
og sverði andans, sem er Guðs orð" (Efes. 6., 


„A2.—18.). Ef þú hefir þessi Guðs alvæpni, 


þessi himnesku „ljóssins vopn", þá munt þú 
geta veitt mótstöðu á hinum vonda degi, og 
að öllu yfirunnu staðizt“. þú, sem því jafnan 
hefir sverð hefndarinnar og heiptarinnar brugðið 
og á lopti, reitt til höggs við bróður þinn, 
sliðra þú það sem fyrst meðan þú ert enn á 
vegi með honum, svo það ekki særi sjálfan 
þig banvænu sári, sári andlegs og eilífs dauða. 


Legg þú niður vopn ranglætisins, en íklæzt 
vopnum réttlætisins. Guðsorð er hið eina 


sverð, sem þú sífelt átt að hafa brugðið, það 
er beittara hverju tvieggjuðu sverði; það hefir 
krapt í sér til að áminna, helea og hugga; 
Já, það er kraptur Guðs til sáluhjálpar hverjum 
þeim sem trúir. 0, Guð minn góður! hversu 
veik hlýtur þá trú mín að vera, hversu dautt 
hjarta mitt, þegar eg ekki finn til þess, hvað 
þitt orð er. beitt og kröptugt, þegar því er 
brugðið, og það þó ekki getur unnið á mínu 
harða hjarta, og eg ekki heyri annað en þyt- 


1. hugvekja. 29 


inn og læt það eins og vind um eyrun þjóta. 
Æ! virtu að lækna eyra mitt, svo eg geti 
heyrt annað en hljóm þinna sannleiksorða, svo 
að kraptur og kjarni þeirra finni veg til hjarta 
mins og smjúgi eins og sverð gegnum sálu 
mína; svo eg fái „stíng í hjartað" af meðvit- 
und synda minna og hún veki hjá mér sára 
iðrun. Græð þú síðan af miskun og gæzku 
þinni þetta mitt hjartasár, svo eg geti helgað 
þér hjarta mitt og elskað þig af öllu bjarta. 
Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


8. hugvekja. 


Un þetta sama bil mælti Jesús við flokkinn: 
yÞér eruð farnir út að höndla mig með sverð- 
um og forkum, eins og ræningja, en á hverj- 
um degi hefi eg þó bjá yður verið, setið og 
kennt í musterinn, og þó hafið þér ekki vogað 
að leggja hendur á mig; en þetta er yðar 
tími og makt myrkranna, svo að ritningin upp- 
fylltist“. 


Ekki verður ofsögum af því sagt, hve 
mikil spilling Gyðingaþjóðarinnar var á Krists 
dögum. Hann gekk í kríng, gjörði öllum gott 
sem hans leituðu, læknaði sjúka og uppvakti 
framliðna. Hann sat daglega í musterinu og 


A 


30 8. hugvekja. 


kenndi lærdóminn um guðsríki. En þó Gyð- 
ingarnir væru sjónarvottar að hans dásemdar- 
verkum og heyrnarvottar að hans himnesku 
kenningu, gat þó ekkert hrært þeirra þver- 
brotnu og harðsviruðu hjörtu, heldur fylltust 
þeir þvert á mót heipt og hatri við Jesúm, 
einkum farísearnir, hinir skriptlærðu og kenni- 
mannahöfðingjarnir, af því að hann vildi ekki 
fegra vonzku né hræsni þeirra, heldur sagði 
þeim beiskan sannleika og sýndi þeim, hvi- 
líkir þeir væru í raun og veru og hve hegn- 
ingarverðir þeir væru í Guðs augum. þessu 
hatri sínu gátu þeir nú loksins svalað, eins 
og vér allir vitum, með því að fá Jesú læri- 
svein Júdas til að svíkja drottinn sinn, og 
senda með honum hermanna flokk til að hand- 
taka Jesú og þannig ráða hann af dögum. 
Gyðinganna breytni við frelsarann mun ætíð 
verða hið hryllilegasta dæmi upp á mannlega 
spillingu, eins og útskúfan þessarar þjóðar er 
hinn bersýnilegasti vottur um:Guðs hegnanda 
réttlæti. En þegar vér gætum að hegðun og 
hugarfari mannkynsins yfir höfuð, munum vér 
þá ekki jafnvel í sjálfri kristninni verða varir 
við nein merki upp á þá spillíngu, sem oss 
þykir svo hræðileg hjá Gyðingaþjóðinni? þó 
Kristur sé nú ekki lengur sýnilega nálægur, 
né kenni á hverjum degi í musterinu, þá er 
þó hans sálubjálplegi lærdómur boðaður kristn- 
um mönnum, og þeir eru uppfræddir í honum 
frá blautu barnsbeini; þeir þekkja frelsarann, 
hans guðlegu tign, hans óendanlegu elsku til 


8. hugvekja. ál 


vör syndugra manna og hans blessaða lífsins 
orð, já, þekkja þetta allt langtum betur en 
Gyðingarnir; þeir eru fyrir skírnina teknir í 
tölu hans lærisveina og orðnir limir á hans 
líkama; þeir hafa hátíðlega heitið Guði og 
frelsara sínum trú og hollustu, og endurnýjað 
þetta heit í hvert sinn, sem þeir hafa verið 
borðsestir við Jesú náðarborð. En því miður 
sýnist líferni margra kristinna manna lýsa því, 
að uppfræðing þeirra í kristindóminum beri 
lítinn og jafnvel engan ávöxt hjá þeim, til að 
betra það og gjöra þá að sönnum Krists læri- 
sveinum; þeir fyrirlíta og óvirða guðsorð, 
launa velgjörðir Guðs og manna með van- 
þakklæti eins og Gyðingarnir, fram ganga eptir 
munni og maga, láta sínar spilltu tilhneigingar 
fá vald yfir sér, án þess að veita þeim al- 
varlega mótspyrnu; þeir fyllast jafnvel heipt 
og reiði, ef fundið er að þeirra ókristilega 
líferni, og kalla það óþarflega hótfyndni; „þeir 
krossfesta Krist að nýju“, eins og guðsorð 
kemst að orði, í stað þess að krossfesta holdið 
með girndum þess og tilhneigingum, og sýna 
óræk merki þess, að. þeim hefði ekki farizt 
betur en Gyðingunum, hefðu þeir lifað á þeirra 
dögum. Þess vegna mun og harður hegn- 
„-Íngardómur verða upp kveðinn yfir þeim, ef 
þeir ekki iðrast og bæta ráð sitt. En maður- 
inn verður ekki svo spilltur og þverbrotinn 
allt í einu, heldur smám saman. „ÁA hverjum 
degi hefi eg hjá yður verið, setið og kennt í 
musterinu, og þó hafið þér ekki vogað. að leggja 


92 8. hugvekja. 


hendur á mig", sagði frelsari vor við Gyð- 
íngana. - Eins er syndugum manni varið. 


Meðan hann er óspilltur, meðan hann verður. 


var við nálægð frelsarans í hjarta sínu og 
hlustar á kenningu hans, meðan hann gefur 
gætur að hans áminnandi og aðvarandi röddu, 
vogar hann ekki að leggja hendur á lausnara 
sinn, né láta eptir sínum spilltu tilhbneigingum, 
eða að minnsta kosti gjörir hann það í fyrst- 
unni óttasleginn og angurvær. En þegar hann 
er búinn að reka Jesú úr hjarta sínu, þá brýzt 
þar inn flokkur óhreinna anda og syndsamlegra 
girnda, sem hrekja manninn út á lastanna veg, 
þangað til myrkranna vald hefir algjörlega 
fengið yfirráð yfir honum og hann verður synd- 
arinnar þræll. En þvi meir sem maðurinn 
þannig sökkur sér niður í straum tímans, því 
meir sem hann gleymir tímans eilifa höfundi 
og herra, því meir missir hana líka sjónar á 
tilgangi tímans og lífsins; hann þykist þá sjálfur 
eiga ráð á tímanum og mega sóa honum burt 
eins og honum lízt; hann sér ekki hvað tím- 
anum líður, af því hann er háður myrkranna 
valdi.  Náðartíminn líður fyr en hann varir, 
og þá upprennur dóms og reikningskapar-tím- 
inn. 0, Jesú! gjörðu hjarta mitt að musteri 
þinu og kenndu þar á hverjum degi; kenndu 
mér að þekkja minn vitjunartíma og verja 
tímanum vel; sannfærðu mig um syndina, rétt- 
lætið og dóminn, og minntu mig jafnan á þína 
pínu og dauða; gefðu mér náð til að geta 
handsamað þig, ekki „með sverði og forkum“ 


A 


8. hugvekja. 33 


eins og Gyðingarnir gjörðu, heldur með örmum 
trúarinnar og kærleikans, ekki „eins og ræn- 
ingja", heldur eins og frelsara minn og Drott- 
inn; gefðu mér náð til að halda þér föstum í 
hjarta mínu, svo að hvorki líf né dauði geti 
skilið mig við þig; því þegar eg hefi þig að 
eins, þá hirði eg hvorki um himin né jörð. 
Amen. 


„9. hugvekja. 


Þá yfirgáfu hann allir lærisveinarnir og flýðu. 
Maður nokkur úngur fylgdist með honum; 
hann hafði lín eitt klæða á berum sér; og er 
flokksmennirnir vildu handtaka hann, kastaði 
hann línklæðinu og flýði nakinn í burt frá þeim. 


Eins og vér heyrðum, yfirgáfu nú allir 
lærisveinarnir Jesúm, flýðu og skildu hann 


einan eptir í höndum óvina sinna. þó var 


hann ekki einn saman, því faðirinn var með 
honum. Sá er aldrei einn, sem hefir Guð 
almáttugan í för með sér, þó hann sé yfir- 
gefinn af öllum öðrum; hans hjálp og liðveizla 
hefir ætið reynzt og mun ætíð reynast hið 
bezta og áreiðanlegasta athvarf í allri neyð og 
öllum þrautum. Sæll er sá, sem breytir 
þannig, að hann getur sagt með Davíð: „Drott- 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 1. 3 


öd 9. hugvekja. 


inn er mitt ljós og mitt frelsi; hvern skal eg 
hræðast? Drottinn, hann er vörn mins lífs, 
fyrir hverju skal eg skelfast"? (Sálm. 22., 1.). 
Hvað flótta lærisveinanna snertir, þá hafði 
Jesús áður sagt við Gyðingana: „látið þessa 
á burt fara", og þannig ætlazt til, að læri- 
sveinar hans skyldu forða lífi sínu. Mannlegur 
veikleiki varð hér eins og optar meðal í hendi 
hins almáttuga til að framkvæma hans ráðs- 
ályktanir. Hefðu Jesú lærisveinar ásamt honum 
verið handteknir og látið líf sitt, þá hefðu 
þeir ekki getað verið sendiboðar hans meðal 
þjóðanna til að flytja þeim lærdóminn um guðs- 
ríki. -En af þeirra dæmi sjáum vér líka, 
hvernig Guð er máttugur í veikleikanum, því 
þessir sömu menn, sem nú voru svo hræddir 
og huglausir, að þeir yfirgáfu Jesúm og flýðu 
frá honum, urðu seinna þær mestu Guðs hetjur, 
sem nokkurn tíma hafa til verið, og vitnuðu 
um Jesúm með svo einstaklegri djörfúng og 
hugprýði, að þeir glaðir gengu móti ofsóknum, 
fangelsi og dauða fyrir hans nafns sakir; og 
lýsir Páll postuli lífskjörum og hugarfari þeirra 
með þessum orðum: „Í öllu þjökumst vér, en 
látum þó ekki hugfallast; erum vonlitlir, en ör- 
vinglumst þó ekki; ofsóktir, en þó ekki hjálpar- 
lausir; felldir til jarðar, en tortýnumst þó ekki. 
Jafnan berum vér deyðingu Jesú á líkamanum, 
svo að Jesú lif auglýsist á vorum líkama; því 
þó vér lifum, erum vér jafnan til dauða seldir 


"vegna Jesú, svo að hans líf einnig áugljóst 


verði í vorum dauðlega líkama" (2. Kor. 4., 


sn nn A A ir 


9. hugvekja. 3ð 


7.—14.). Ó, Guð minn góður! hversu ólíkt 
var líferni þeirra lífernisháttum kristinna manna 
á vorum dögum! Nú hugsa fæstir um annað 
en að lifa í næði og makindum og eiga góða 
daga. Að vísu heimtar Drottinn ekki annað 
eins hörmúngalíf af oss eins og þeir urðu 
að reyna; en hann heimtar þó af oss sann- 
kristilegt hugarfar, það hugarfar, sem væri 
reiðubúið að leggja líf og eignir í sölurnar 
fyrir Kristi nafns sakir, ef það væri nauðsyn- 
legt til að útbreiða Guðs dýrð og hans ríki 
meðal mannanna. Ætíð verður sú krafa til 
vor eptir, „að vér reynumst trúir“ og að vér 
tökum vörn kross á oss og fylgjum frelsara 
vorum, ef vör viljum vera hans lærisveinar. 
Fylgir þú þá frelsara þínum, kristinn maður! 
þegar þú skorast undan sérhverri skyldu, sem 
heimtar áreynslu og sjálfsafneitun? þegar þú 
ber þann kross, sem Drottinn hefir lagt þér 
á herðar, með mögli og óþolinmæði? Þú veizt, 
að hið kristilega trúarlíf er stríð og barátta, 
að vér erum hermenn Jesú Krists og eigum 
að berjast hraustlega undir hans merkjum. 
En undan merkjum frelsara þíns flýr þú og 
yfirgefur hann, þegar þú hættir að stríða við 
girndir þínar og fellur fyrir sérhverju áhlaupi 
freistíinganna; þegar þú ekki þorir að tala 
sannleikann, eða gjöra það sem rétt er, af 
ótta fyrir mönnum, eða þú lætur einhverja 
tímanlega hagsmuna von aptra þér frá því; 
þegar þú festir hug og hjarta við heiminn, 


við hina veraldlegu hluti, en gleymir frelsara 


ld 


36 9. hugvekja. 


þínum og þinni eilífu. sáluhjálp, og í stuttu 
máli: þegar þú ekki hirðir um, að láta hið 
sama lunderni búa í þér, sem var í Jesú Kristi. 
þú yfirgefur Jesúm, þegar þú yfirgefur sjálfan 
þig og þína sönnu sálarheill. Æ, Drottinn 
minn! hversu opt hefi eg ekki yfirgefið þig 
og flúið frá þér; hversu opt hafa ekki vondar 
hugsanir vaknað í sálu minni; hversu opt hafa 
ekki syndsamlegar girndir hreift sér í brjósti 
minu; hversu. mörg ónytjuorð hafa ekki fram 
gengið af vörum mínum; já, hversu opt hefi 
„eg ekki hrasað og fallið; hversu opt hefir 
ekki trúin og kærleikurinn ætlað að deyja í 
hjarta mínu; hversu. opt hefi eg ekki hörfað 
undan og flúið, þegar eg átti að ganga fram 
og berjast! Þessa sorglegu játningu megum 
vér vissulega allir gjöra, bræður góðir! Guð 
gæfi, að vér allir gjörðum hana af hjarta, því 
þá mundum vér allir finna oss knúða til að 
biðja hann að senda oss styrk og krapta af 
hæðum, til að geta héreptir barizt trúarinnar 
góðu baráttu og höndlað eilíft lif; knúða til 
að biðja hann að senda oss „anda máttarins 
og kærleikans og stillíngarinnar, svo vér ekki 
fyrirverðum oss fyrir vitnisburð Drottins vors, 
heldur þolum illt vegna náðarlærdómsins, 
styrktir af Guðs krapti" (2. Tím. 1., 7?.—8.). 
Ó, Jesú! þú reynist ætíð trúr og afneitar 
aldrei sjálfum þer; þú hefir aldrei yfirgefið 
mig, þó eg hafi reynzt ótrúr; þú hefir alltaf 
munað til mín, þó eg hafi gleymt þér; þú 
hefir alltaf leitazt við að leiða mig á réttan 


9. hugvekja. 31 


veg, þó eg hafi villt í solli veraldarinnar. 
Æ, yfirgef Þú mig aldrei; gef þú mér náð til 
að fylgja þér, fylgja þér fram í dauðann, þá 
verður dauðinn mér inngangur til lífsins, til 
eilífs lífs og eilífrar sælu! Amen. 


10. hugvekja. 


En flokkurinn, fyrirliðinn og þjónar Gyðiíng- 
anna gripu Jesúm og bundu hann, og leiddu 
hann fyrst til Hannasar, sem var tengdafaðir 
Kaífasar, sem það árið var æðsti prestur, og 
hafði gefið Gyðingum það ráð, að betur færi 
að einn maður væri líflátinn fyrir þjóðina. þeir 
leiddu þá Jesúm inn fyrir æðsta prestinn Kaí- 
fas, hvar allir kennimannahöfðíngjar,  skript- 
lærðir og öldúngar voru saman komnir. Kenni- 
mannahöfðinginn spurði Jesúm þá að hans læri- 


sveinum og kenningu, en Jesús svaraði hon-' 


um: „Eg hefi opinberlega talað í heiminum, 
með jafnaði kennt í samkunduhúsum og í 
musterinu, hvar allir Gyðingar koma saman, 
en ekkert hefi eg í leyni talað. Hví spyr þú 
mig að þessu? Spyr heldur þá þar að, sem 
heyrt hafa hvað eg talað hefi til þeirra, því 
þeir vita hvað eg hefi sagt“. En er hann 


A GA RO I VR, TILPOS10, Sí RF 


38 10. hugvekja. 


talaði þetta, þá gaf einn þjónanna, er stóð þar 
hjá, honum hnefahögg, og sagði: „Svarar þú 
svona prestahöfðingjanum"? Jesús svaraði: 
uHafi eg talað rangt, þá sanna þú það; en 
hafi eg talað rétt, hví slær þú mig"? 


Nú byrjuðu hinar líkamlegu þjáningar frels- 
ara vors, fjötur og hnefahögg, húðstroka, 
þyrnikrýning og krossfesting með allri þeirri 
harðýðgi og háðúng, sem mannleg vonzka gat 
-upphugsað; en alltaf var hans guðdómlega 
stilling og hógværð sjálfri sér lík. ó! mikið 
megum vér blygðast vor, Drottinn minn! þegar 
vér berum þitt heilaga ljúfmennsku dæmi saman 
við hroka vorn og sjálfsþótta, sem ekki þolir 
öðrum eitt styggðaryrði, ekki þolir, að virð- 
ingu vorri sé í hinu allraminnsta misboðið, án 
þess hjarta vort fyllist þykkju og þjósti, sem 
einatt brýzt út í orðum og verkum. Og af 
hverju höfum vér þá að stæra oss? Allt gott, 
sem vér eigum og njótum, höfum vér þegið 
af einskærri náð, og ekkert getum vér eignað 
sjálfum oss nema syndir vorar og þá ófar- 
sæld, sem af þeim leiðir. An þessarar játn- 
ingar, án auðmjúkrar viðurkenningar þess, að 
vér eigum alla hluti Guðs náð og miskun að 
þakka, verða jafnvel hans beztu gjafir oss til 
syndar, þareð þær þá vekja hjá oss dramb- 
semi, hroka og heimtufrekju, í stað þess að 
gjöra oss auðmjúka, hógværa og mannelsku- 


> Hitið 


I 


10. hugvekja. 39 


fulla. Jesús er nú krafinn til reikningskapar 
fyrir kenningu sína af prestahöfðingja Gyðing- 
anna. þetta sýnir oss, hvernig syndin truflar 
það samband, sem á að vera milli Drottins og 
vor; hið mannlega tekur sér dómsvald yfir 
hinu guðlega og spillingin kallar heilagleikann 
til reikníngskapar. En ferst þér ekki líkt, 
syndugur maður! þegar þú möglar yfir Guðs 
stjórn og handleiðslu og segir við hann: „hvað 
gjörir þú"? Þú spyr haun ekki að, hvað hann 
hafi kennt, því þú veizt, að þú ættir að þekkja 
hans lærdóm, og finnur með sjálfum þér, að 


þú befir ekki gefið nógar gætur að honum. 


þér til menntunar og lífernisbetrunar. þú spyr 
hann ekki um hans lærisveina, því. að þú 
finnur með sjálfum þér, að þú ættir að vera 
einn í þeirra tölu, en hefir vanrækt flest það, 
sem hann heimtar af sínum sönnu lærisveinum. 
Þú spyr hann ekki um neitt af því, sem getur 
lækkað drambsemi hjarta þíns og léitt þig til 
iðrunar og RUDI heldur heimtar þú af 
honum með sjálfskyldu að gjöra grein fyrir 
því, hvers vegna þú fáir ekki allt það, sem 
þín spillta náttúra girnist. En innan lítils tíma 
verður þú sjálfur kallaður fram fyrir dómstól 
hins eilífa til að standa reikningskap af því, 
hvernig þú hafir varið þessu lífi, sem hans náð 
gaf þér til undirbúnings undir eilifðina, hvernig 
þú hafir varið þeim gáfum, kröptum og hæti- 


legleikum, sem hann lenti þér; og muntu þá 


geta tekið þér orð frelsara þíns í munn og 
sagt: „Eg hefi opinberlega talað í heiminum; 
ekkert hefi eg í leyni talað; hví spyr þú mig 


40 10. hugvekja. 


að þessu? Spyr heldur þá þar að, sem heyrt 
hafa hvað eg talað hefi til þeirra, því þeir 
vita hvað eg hefi sagt". Muntu þá geta vitnað 
til þeirra, sem voru samferðamenn þínir á lifs- 
leiðinni, um það að þú hafir aldrei talað það, 
sem hneyxlaði aðra og var þeim til ásteyting- 
ar, að aldrei hafi fiflslegt hjal né ónytjuorð 
framgengið af munni þínum, heldur hafir þú 
jafnan talað það, sem miðaði til að útbreiða 
Guðs. dýrð og hans ríki? En þó enginn yrði 
til að ásaka þig fyrir ókristileg orð, mundir 
þú þarfyrir vera sýkn saka í augum hins heil- 
aga og réttláta alheimsdómara, sem þekkir sér- 
hverja syndsamlega hugsun, sérhverja óhreina 
girnd, sem kvíknar í sálu þinni; sem þekkir 
allt, sem í leyni skeður? Æ, syndugur mað- 
ur! kalla þú sjálfan þig til reikningskapar áður 
en hinu mikli dóms og reikníngskapar dagur 
upp rennur; kalla þú sjálfan þig til reikníng- 
skapar fyrir dómstóli samvizku þinnar, og 
ber þú breytni þína og hugarfar þitt vandlega 
saman „við Guðs heilaga orð: og þá munt þú 
komast að raun um, að þú ert syndugur og 
hegningarverður. Ó, Guð! allir erum vér fjar- 
lægir því helgunarinnar takmarki, sem þú ætl- 
aðir oss að ná; það vitnar samvizka vor; það 
vitnar þitt heilaga orð; það vitnar dæmi vors 
himneska lausnara, og það mun algjörlega sann- 
ast þegar vér á síðasta degi mætum frammi fyrir 
þínum dómstóli, og það verður allt í ljós leitt, 
sem nú er í myrkrunum hulið. Æ, vert þú oss 
þá vægur og miskunsamur dómari, í Jesú nafni! 


Amen. 
a 


dl 


ll. hugvekja. 


En Símon Petur fylgdi Jesú eptir álengdar 
og annar lærisveinn; en sá lærisveinn var 
kunnugur þeim æðsta presti og gekk inn með 
Jesú í hús prestahöfðingjans, en Pétur. stóð 
fyrir utan dyrnar. þá gekk út hinn annar 
lærisveinn, sem kunnugur var prestahöfðingj- 
anum, talaði við þá þernu, sem gætti dyranna 
og leiddi Pétur inn.  Þjónarnir höfðu kveikt 
eld í miðri forstofunni og vermdu sig, því 
kuldi var. Pötur setti sig þar hjá þeim og 
vermdi sig, svo hann sæi, hver endir þar á 
yrði. þá sagði þernan, sem gætti dyrauna, 
við Pétur: „Ertu og einn af lærisveinum þessa 
manns"? En Pétur neitaði því opinberlega 
og svaraði: „Kona! ekki er eg það; eg þekki 
hann ekki, og skil ekki hvað þú segir“. 
Þjónarnir stóðu og ornuðu sér og Pétur hjá 
þeim. Litlu síðar gekk Pétur út í fordyrið 
og þá gól haninn. Önnur þerna leit þá. við 
Petri og sagði við þá, er hjá stóðu: „þessi 
var einnig með Jesú frá Nazaret." Þeir sögðu 
þá til hans: „ertu ekki einn af hans læri- 
sveinum"? og annar sagði: „vissulega ertu einn 
af þeim". Pétur neitaði því ennþá, sór sig og 
sagði: „Ekki er eg það, og ekki þekki eg 


ry 


ð 
3 


„Á2 11. hugvekja. 


þenna mann, sem þið talið um". Stundu síðar 
styrkti einhver annar það og sagði: „sannar- 
lega ertu einn af þeim, því þú ert frá Galíleu 
og túngumál þitt opinberar þig". þá kom 
einn af biskupsþjónunum, frændi þess, er Pétur 
hjó eyrað af, og sagði: „Sá eg þig ekki í 
grasgarðinum með honum"? Þá tók Pétur til 
að formæla sér og sverja, að ekki þekkti hann 
þenna mann, sem þeir töluðu um. En jafn- 
snart er hann svo talaði, gól haninn í annað 
sinn. 


Sá, sem þykist standa, gæti að sér, að 
hann ekki falli". Þessi áminning Páls postula 
(1. Kor. 10., 12.) er lík þeirri, sem frelsarinn 
gaf lærisveinum sínum í grasgarðinum, þegar 
hann sagði: „vakið og biðið, svo. þér fallið 
ekki í freistni; því andinn er að sönnu reiðu- 
búinn, en holdið er veikt“. Vér erum svo 
breyskir og þreklausir, að vér megum aldrei 
reiða oss á vora eigin krapta, aldrei hætta að 
hafa vakanda auga á sjálfum oss, og aldrei 
gleyma því, að leita liðs og krapta hjá Drottni, 
sem einn er máttugur í veikleikanum. Ef vér 
sleppum árvekni og bænrækni úr huga vor- 
um, þá er oss búið fall og hrösun. Merkilegt 
dæmi upp á þetta, merkilegan vott um veik- 
leika mannlegs eðlis sjáum vér af breytni Pét- 
urs, þegar hann afneitaði frelsara sínum, Í 


11. hugvekja. 43 


samfleytt þrjú ár hafði hann verið sjónarvottur 
að Jesú dásemdarverkum og heyrnarvottur 
að hans himneska kenningu; hann hafði séð 
dýrð frelsarans á fjallinu helga, og nú fyrir 
skemstu í áheyrn hinna lærisveinanna hafði 
hann heitið því, að ganga með honum jafnvel 
í sjálfan dauðann; þó afneitar hann nú Drottni 
sínum þrisvar hvað eptir annað, já, sver sig 
og sárt við leggur, að hann ekki þekki hann. 
Það sem kom Pétri til þessa. var ótti fyrir 
mönnum; hann sá, að nú var fyrir alvöru reynt 
til að ráða meistara hans af dögum, og óttað- 
ist því fyrir, að lifi sínu kynni einnig að verða 
hætta búin, ef hann segði hver hann væri; til 
að frelsa hið tímanlega líf, stofnaði hann sínu 
eilífa lífi í hættu. Margir hafa þurft minna 
en bann til að afneita frelsara sínum. Ótti 
fyrir álasi, eignamissi eða einhverjum öðrum 
tímanlegum óhagnaði hefir, því miður, komið 
mörgum til að afneita sannleikanum og yfir- 


gefa hið góða málefni, af því þeir óttuðust 


mennina meir en Guð og elskuðu gæði þessa 
heims meir en hið himneska hnossið. Það var 
líka forvitni, sem kom Pétri til að ganga inn 
í hús æðsta prestsins, því hann vildi vita, 
„hver endir þar á yrði“. Mun það ekki vera 
svipuð tilfinning, sem hreifir sér í margra 
brjósti, þegar þeir fyrst hætta sér út á last- 
anna veg? Þá langar til að þekkja syndina 
af eigin reynslu og neyta ávaxta hennar, af 
því þeir -trúa ekki guðsorði til þess, að „endir 
þeirra sé dauðinn“, andlegur og eilífur dauði. 


44 11. hugvekja. 


Enn fremur var það oftraust á sjálfum sér, 
sem kom Pétri til að fylgja Jesú, eptir að 
búið var að handtaka hann, jafnvel þó Jesús 
væri nýbúinn að vara hann með þessum orð- 
um: „Þangað sem eg fer, getur þú ekki fylgt 
mér að sinni“. Hann þóktist standa fast og 
þekkti ekki veikleika sinn. 0, hversu opt 
hrösum vér ekki eins og hann, af því að vér 
hlaupum í hugsunarleysi á móti freistíngunum, 
í stað þess að forðast þær og sneiða hjá 


. þeim, og höldum, að vér séum sterkari fyrir 


en vér erum. það sem einnig var orsök í 
hrösun Péturs var það, að hann gaf sig í kast 
við þjóna og þernur æðsta prestsins; og eins 
fer fyrir þér, kristinn maður! ef þú að þarf- 
lausu leggur lag þitt saman við óráðvanda 
menn, því „vondur fölagskapur skemmir góða 
siði“ og „litið súrdeig sýrir allt deigið" (Gal. 
5., 9.), og fyrr en þig varir, ert þú búinn að 
draga dám af þínum Óguðlegu sessunautum, 
og endar með því að afneita frelsara þínum. 
Sá, sem þykist standa, gæti því að sér, að 
hann ekki falli". Þú heldur, kristinn maður! 
að það muni ekki koma fyrir þig að afneita 
frelsara þínum, af því þú bæði þekkir hver 
hann sé, og hikir þér ekki við að meðkenna 
hann fyrir mönnum. En gættu þess, að þekk- 
íngin ekki verði þér til dómsátellis; gættu 
þess, að þó þú ekki afneitir frelsara þínum í 
orði, þá gjörir þú það í verki, þegar þú vis- 
vitandi og iðrunarlaust heldur áfram í syndum 
þínum ; sættu að því, að vera ekki einn í 


11. hugvekja. 45 


þeirra tölu, sem Páll postuli talar um, þegar 
hann segir: „Þeir viðurkenna, að þeir þekki 
Guð, en neita því með verkunum; þeir eru 
viðurstyggilegir, þverúðarfullir og til hvers 
góðs verks óhæfir“ (Tit. l., 16.). Gættu að 
þér, að verða ekki einn í þeirra tölu, sem 
frelsarinn á efsta degi útskúfar frá augliti sínu 
með þessum orðum: „Eg þekki yður ekki". 
Gætum: vor allir í tíma, kærir bræður! forð- 
umst að afneita frelsara vorum með hugarfari 
og liferni voru, en ástundum að prýða hans 
lærdóm í öllum greinum. Ó, Jesú! hversu 
opt hefi eg ekki afneitað þér í hugsunum, 
orðum og verkum; hversu opt var ekki hjarta 
mitt fullt af hégómleguim hugsunum og ver- 
aldlegri áhyggju; hversu opt voru ekki orð 
mín ósamboðin þínum heilaga lærdómi, og 
hversu opt lýstu ekki verk mín því, að þau 
spruttu úr köldu og kærleikslausa hjarta! Æ, 
sendu mér þinn anda og láttu hann hafa helg- 
andi áhrif á hugarfar mitt og alla mína breytni, 
svo eg geti verið sannur lærisveinn þinn og 
finni til þess og viðurkenni það í lífi og dauða, 
að þú ert frelsari minn og Drottinn: þá get 
eg lifað og dáið í þínu nafni. Amen. 


46 


12. hugvekja. 


Drottinn snéri sér við og leit til Péturs; 
minntist þá Pétur þess, er Drottinn hafði sagt 
við hann: „Áður en haninn gelur tvisvar, muntu 
afneita mér þrisvar". Og Pétur gekk út og 
grét sáran. 


Eins og Pétur var fljótur til að hrasa, eins 
var hann líka fljótur til að iðrast. „ Margir 
líkjast honum í því, að þeir eru fljótir til að 
falla, en eru honum, því miður, ólíkir í því, 
að þeir eru seinir til Er iðrast. lðrun Péturs 
var einlæg og alvarleg; en margra iðrun er 
“ekki annað en hræsni og hálfvelgja. Iðrun 
Péturs hafði helgandi áhrif á gjörvallt líferni 
hans þaðan í frá, svo bann varð einhver sú 


mesta Guðs hetja og máttarstoð kristninnar, 


og lét loksins. glaður lífið fyrir Jesú nafns 
sakir; en margra iðrun er svo varið, að þeir 
um stund gráta syndir sínar, en falla jafn- 
skjótt aptur frá á freistínganna tíma, svo að 
hin síðari villa þeirra verður verri en sú fyrri, 


. og lif þeirra ekki annað en sifeld hrygð og 


hrösun; en slík hrygð er ekki eptir Guði og 
verkar ekki apturhvarf til sáluhjálpar. Undir 
eins og Pétur varð var við yfirsjón sína, „gekk 
hann út og grét sáran". Hann gat ekki lengar 


haldizt við á þessum stað, og hjarta hans hefði - 
sprúngið, hefði hann ekki getað komizt út og 


grátið. Lær þú af þessu, syndugur maður! 


4 


12. hugvekja. : AT 


að flýja og forðast allt, sem getur komið þér 
til að afneita frelsara þínum, allt, sem getur 
freistað þín til syndar. það voru beisk tár, 
sem Pétur felldi; en þau voru líka sæt. 'Tárin 
eru raunalettir fyrir hin sorgmæddu hjörtun, 
og það er ein af Guðs velgjörðum að geta 
grátið. Að vísu eru tár iðrunarinnar beisk 
meðan hjartað titrar og skelfur af ásökunum 
samvizkunnar, meðan það er að verða sundur- 
kramið af tilfinningu syndasektar sinnar; en 
þessi tár verða sæt, þegar ylgeislum guðlegrar 
náðar slær niður í hjartað og hin harmþrúngna 
sálin fær djörfúng til að varpa sér í faðm Guðs 
miskunar. Þá fær syndarinn huggun og frið 
við Guð og krapt til að ganga í nýju ferúi. 
Hvað var það, sem vakti þessi iðrunartár hjá 
Pétri? Með fram það, að hann minntist þess, 
sem Jesús hafði sagt við hann: „áður en haninn 
gelur tvisvar, muntu afneita mér þrisvar“; en. 
þó fyrst og fremst Jesú augnatillit. — „Drott- 
inn snéri sér við og leit til Péturs“. Vér 
getum naumast gjört oss ljósa hugmynd um, 
hversu viðkvæmt og guðdómlegt þétta augna- 
tillit hefir verið; en vér getum þó gjört oss 
hugmynd um þá sáru kærleikans tilfinningu, 
sem lýsti sér í þessu himneska augnatilliti 
frelsara vors. Æ, er það ekki líka eins og 
eitthvað svipað beri fyrir sjónir vorar, þegar 
vér hrösum? Er það ekki eins og auga hins 
eilífa kærleika líti til vor og vili draga oss 
til sín? Þá þurfum vér líka þess hvað helzt 
við, að auga Guðs miskunandi náðar liti til vor 


AS 12. hugvekja. 


og flyti þau huggunarfullu orð inn í sálu vora, 
að „Guð vili ekki brjóta hinn brákaða reyr né 
slökkva hinn littloganda hörkveik". Drottinn 
talaði til Péturs með sínu himneska augnatil- 
liti; hann talar enn til vor í samvizku vorri, 
í sínu heilaga orði, í þeim náðarvelgjörðum, 
sem hann veitir oss, í þeim krossi, sem hann 
leggur oss á berðar, í þeim góðu hugarhrær- 
íngum, sem hans andi kveiki í sálum vorum. 
Pötur svaraði frelsara sínum með tárum iðr- 
unarinnar. — En með hverju svörum vér þér, 
Drottinn minn?  Einatt með nýjum og nýjum 
syndum; þegar þú talar til vor með þínu himn- 
eska augnatilliti, þá snúum vér oss einatt und- 
an, svo það ekki hræri hjörtu vor né ónáði 
oss í voru holdlega andvaraleysi. Ó! gæti 
þitt himneska auga grátið, þá mundi það einatt 
mega tárast yfir harðúð vorri og voru óbetr- 
anlega hugarfari. En hversu lengi á þetta 
svo til að ganga? Hversu lengi ætlum vér 
að sporna við því, að Jesú náðarríka augna- 
tillit geti leitt oss til iðrunar og apturhvarfs? 
Æ! gætum þess, að því lengur sem vér skjót- 
um iðrun vorri á frest, þess öðrugra verður 
oss apturhvarfið. Syndavaninn, skeytíngarleysið 
og hálfvelgjan gjörir oss alltaf óhæfilegri til 
að veita Guðs náðarverkunum móttöku, deyfir 
tilinningu vora fyrir réttu og röngu og blindar 
alltaf augu vor meir og meir, svo vér að lok- 
unum algjörlega missum sjónar á frelsara vor- 
um. Gætum þess, að þó vér byrgjum augu 
vor fyrir náðarinnar geislum, þá sér þó auga 


Ai 


Sá ik 


12. hugvekja. 49 


hins heilaga og alskygna alla vora breytni 
og sérhverja syndsamlega tilhneiging í voru 
brjósti, og að hann á síðan mun endurgjalda 
sérhverjum eptir hans verkum. Ur augum 
frelsarans skín óendanleg ást og mildi, þegar 
hann lítur til hins breyska syndara; en hvað 
skín út úr augum þínum, kristinn maður! þegar 
þér er eitthvað gjört á móti? Er það ekki 
einatt heipt og reiði eða fyrirlitning og kuldi? 
Og sé nú augað spegill sálarinnar, hvílíkt er 
þá hjarta þitt! Breytir þú þá eptir frelsara 
þínum?  Æ! Guð náði oss auma syndara og 
liti til vor í miskun sinni, svo vér getum 
gengið út með Pétri og grátið sáran. þegar 
eg heyri, að Pétur gekk út og grét, og eg 
virði fyrir mér hrösun hans, hvernig fæ eg þá 
tára bundizt? Hann hrasaði, og eg hrasa dag- 
lega; hann grét og eg græt líka. Æ! líttu á 
tár mín, lausnari minn! littu til. mín eins og 
til Péturs, og vertu mér náðugur! O, láttu 
mig ganga út frá minum ljóta syndavana og 
aldrei snúa til hans aptur! þitt himneska 
náðarauga veki daglega iðrunartár í hjarta mínu, 
af því eg svo opt hefi styggt og móðgað þig; 
en þerra þú líka daglega tárin af augum miín- 
um með þínum huggunarríku fyrirheitum, og 
láttu þína ásjónu lýsa yfir mig þangað til eg 
fæ að sjá þig augliti til auglitis á sælunnar 
landi, þar sem engin tár og engin synd er 
framar til, í þínu eilífa dýrðarríki, þar sem 
allt er réttlæti, friður og fögnuður í heilög- 
um anda. Amen. 


P. Pjetursson. Hugvekjur. tí. 4 


W 


13. hugvekja. 


Þeir æðstu prestar og öldúngar leituðu ljúg- 
vitna gegn Jesú, svo að þeir fengju honum 
í hel komið, en fundu engin; þó að margir 
ljúgvottar kæmu fram, bar engum þeirra saman. 
Að síðustu komu tveir falsvottar fram, er báru 
ljúgvitni móti honum, og sögðu: „Við höfum 


heyrt hann segja: eg get brotið þetta musteri 


Guðs, sem er mannaverk, og byggt aptur 
innan þriggja daga annað, sem ekki er gjört af 
manna höndum". En vitnisburðir þessara urðu 
ekki heldur samhljóða. Æðsti presturinn stóð 
þá upp, spurði Jesúm og sagði: „Svarar þú 
engu til:þess, sem þessir vitna á móti þér"? 


Jesú svaraði engu. Æðsti presturinn spurði 


hann aptur og sagði: „Eg særi þig við hinn 
lifanda Guð, að þú segir oss það, ef þú ert 
Kristur sonur Guðs". Jesús svaraði: „Svo 
er sem þú sagðir, en trúið mér, að eptir 
þetta munuð þér sjá mannsins son sitja til 
hægri handar hins alvalda Guðs og komanda 
í skýjum himins". Þá reif hinn æðsti prestur 
klæði sín og mælti: „Hann guðlastar; hvað 
þurfum vér nú framar vitnanna við? nú heyrð- 
uð þér sjálfir hans guðlöstun. Hvað lít yð- 
ur"? En þeir kváðu hann allir dauða sekan. 


13. hugvekja. öl 


Jesús hafði af frjálsum vilja gefið sig í 
„ hendur óvina sinna. Síðan var hann fluttur 
fram fyrir hið mikla ráð, sem þegar kafði 
ályktað að sakfella hann, en leitaði einungis 
að einhverri átyllu til að fegra með þenna 
rangláta dóm.  Ljúgvottar voru nú fengnir, 
en vitnisburði þeirra bar ekki saman, eins og 
þeir líka rangfærðu og afbökuðu Jesú orð. 
Það er lýginnar einkenni, að hana vantar inn- 
vortis samhljóðun, og hlýtur því fyr eða síðar 
að detta um sjálfa sig. Ó! hversu opt hafa 
Jesú orð verið rangfærð, misskilin og misbrúk- 
uð, til að hylja með þeim vonzku og rangindi; 
„en þó standa hans orð að eilífu stöðug, af 
því þau eru líf, andi og sannleikur. O! hversu 
margir ljúgvottar hafa ekki verið í veröldinni, 
sem hafa borið falskan vitnisburð á móti ná- 
únga sínum, ljóstað ósönnum óhróðri upp um 
saklausa og með alls konar ýkjum og lýgi 
reynt til að drepa niður góðu mannorði bræðra 
sinna. En einhvern tíma mun þó sannleikur- 


inn vinna sigur; einhvern tíma mun þó rétt- 


látur Guð leiða hið sanna í ljós og hegna 


lýginni. — Æðsti presturinn hvatti Jesúm til B 


að færa vörn fyrir sig. En frammi fyrir slik- 
um dómendum hefði öll vörn orðið árangurs- 
laus, því að þessir óguðlegu og samvizku- 
lausu menn höfðu enga tilfinningu fyrir hinu 
sanna og rétta, og þeir mundu sannarlega 
hafa snúið út úr Jesú svari og rangfært það. 


þess vegna svaraði Jesús engu. Það kemur 


stundum fyrir í mannlegu lífi, að þögn er áhrifa- 
4* 


52 13. hugvekja. 


meiri en nokkur orð. Með þögn sinni og 
þolinmæði hefir Jesús kennt oss, hvernig vér 
eigum að breyta, þegar vér verðum fyrir 
ósönnum áburði; hann hefir sýnt oss, að vér 
eigum ekki að þjóta upp í bræði og reiði, þó 
oss sé eitthvað misboðið í orðum, né launa 
illyrði með illyrðum, heldur fyrirgefa og halda 
oss frá öllum ónytjuorðum. Jesús þagði og 
svaraði engu; en með því meiri djörfúng geta 
nú allir, sem verða fyrir einhverjum órétti, 
allir þjáðir krossberendur, ávarpað hann og 
borið upp við hann öll sín vandkvæði og allt, 
sem að þeim amar, og hann mun svara þeim 
og tala til þeirra orð huggunarinnar og hins 
eilífa lífsins og veita sálum þeirra hvíld. Þegar 
æðsti presturinn sá, að hann gat engu áorkað 
með ljúgvottunum, þá tók hann til annara 
bragða, til að ná tilgangi sínum. Jesús hafði 
opt kallað sig Guðsson, í þeim skilningi, að 
hann væri sama eðlis og faðirinn. þess vegna 
höfðu Gyðíngarnir optar en einu sinni ásakað 
hann fyrir guðlöstun og reynt til að handtaka 
og grýta bann; en hann hafði sloppið úr hönd- 
um þeirra. Eptir þessam Jesú orðum mundi 
nú æðsti presturinn og ætlaði að veiða hann 
með þessari spurningu: „Ég særi þig við hinn 
lifanda Guð að þú segir oss það, ef þú ert 
Kristur, sonur Guðs"? Við þessari spurningu 
mátti frelsarinn ekki þegja. Að sönnu þurfti 
hún ekki beinlínis svars við; því henni var 
fullkomlega svarað af spádómunum, af Krists 
himnesku kenningu og kraptaverkum, af þeirri 


13. hugvekja. 53 


háleitu og himnesku tign, sem jafnvel í þess- 
ari hans djúpu niðurlægingu skein út úr ásjónu 
hans. En þó vantrúin verði ekki sannfærð af 
neinu, jafnvel þó einhver framliðinna upprisi, 
var þó játning hér nauðsynleg, þvi Guðsson 
gat ekki afneitað sjálfum sér. Að sönnu var 
líf hans komið undir svari hans; en hann var 
kominn til að láta lífið til lausnargjalds fyrir 
marga. þess vegna svaraði hann hiklaust og 
með berum orðum: „Svo er, sem þú sagðir ; 
en trúið mér, að eptir þetta munuð þér sjá 
mannsins son sitja til hægri handar hins alvalda 
Guðs og komanda í skýjum himins“. Lofaður 
sértu, lausnari minn! fyrir þessa játningu þína ; 
til hennar vil eg halda mér, hve nær sem trú 
min tekur til að veiklast, og hún skal hvetja 
mig til að játa það fyrir heiminum, að þú ert 
sonur Guðs lifanda. Og á hinum myrku mæðu- 
stundum lífsins, þegar hjarta mitt er fullt af 
angist og órósemi og þú sýnist byrgja ásjónu 
þína fyrir mér, og náðarsól þín er eins og 
hulin dimmum skýjum, og þegar eg niður- 
beygður af minni syndabyrði þori ekki að lypta 
augunum upp til himins, heldur andvarpa ótta- 
sleginn og segi: „ertu Jesú enn þá frelsari 
minn"? æl láttu þá þessi hugeunarfullu orð 
hljóma í bjarta mínu: „já, eg er það“, svo að 
eg finni til þess í sálu minni, að þú situr til 
hægri handar hins alvalda Guðs og biður fyrir 
mér, og geti óskelfdur hugsað til þess, að þú 
munt koma.í skýjum himins til að dæma lif- 
en og dauða, Ó, Drottinn! hversu opt hefi 


ðd 13. hugvekja. 


eg ekki syndgað með þögn; hversu opt hefi 
eg ekki syndgað með orðum! Hversu opt 
hefi eg ekki þagað, þegar eg átti að tala, og 
talað, þegar eg átti að þegja, eða talað það, 
sem var mér til syndar. Hversu opt hefi eg 
ekki þagað, þegar eg átti að viðfrægja þína 
dýrð, þegar eg átti að taka málstað hins sak- 
lausa, þegar eg átti að aðvara, áminna og 
hugga. En hversu opt hefi eg þar á mót haft 
Guðs heilaga nafn gálauslega um hönd, bölfað 
í stað þess að blessa; já, talað margt það, sem 
aðrir hafa hneyxlazt á. Og þegar eg nú hugsa 
til þess, að eg á að standa reikningskap af 
þessu fyrir þínum dómstóli þegar þú kemur í 
skýjum himins: æ, þá skelf eg og titra af 
ótta og hefi ekkert að reiða mig á nema þína 
þögn og þína játníngu. En til þess að eg fái 
treyst þér af öllu bjarta, bið eg þig að senda 
mér þinn anda, anda stillíngarinnar og sann- 
leikans, svo eg héreptir mæli það eina af 
gnægð hjartans, sem þér er þóknanlegt. Tala 
þú minu máli og bið þú föðurinn fyrir mér! 
Amen. 


14. hugvekja. 


Þá hræktu sumir á Jesúm, huldu hans ásjónu, 
hæddu hann og slóu með knefum, einkum 
þjónarnir, og sögðu: „Spá þú nú, Kristur! 


14. hugvekja. 55 


hver var það, sem sló þig"? Og margar 
aðrar háðungar töluðu þeir við hann. 


Í stað þess með. lotningu að leggja trúnað 
á Jesú játningu um sína suðlegu tign, notuðu 
Gyðingar sér af henni, til að upp kveða dauða- 
dóm yfir honum. Það gat ekki hjá því farið, 
að Krists orð hefðu mikil áhrif á þá; en þeir 
skipuðust ekki við þau, heldur æstust enn 


meir í vonzku sinni. Æðsti presturinn reif 


klæði sin, sem merki upp á sárustu gremju, 
og allir kölluðu þeir orð frelsarans guðlöstun 
og kváðu hann dauðasekan. En af því þeir 
máttu ekki þegar í stað ráða hann af dögum, 
tóku þeir nú til að svala bræði sinni með því 
að misþyrma honum á ýmsar lundir, eptir því 
sem grimd og guðlaus mannvonzka blés þeim 
í brjóst. Hans heilögu ásjónu, sem englarnir 
girntust að sjá, ötuðu þeir svivirðilegum hrák- 
um og afmynduðu hana með knefahöggum, 
jafnframt því sem þeir gjörðu gys að hans 
spámannlegu tign. - Getur ekki hjarta þitt 
komizt við, kristinn maður! þegar þú hugsar 
til þess, hvernig farið var með frelsara þinn, 
og hugleiðir, að hann varð að þola allar þessar 
hörmúngar vegna þinna synda? Fái þetta 
ekkert á þig, settið ekki vakið hjá þér 
neinn viðbjóð við syndinni, né elsku til Jesú 
og þakklæti við hann, þá sýnir það berlega, 
að þú ert ekki snortinn af þeirri hrygð, sem 
er eptir Guði; að kuldi og kærleiksleysi hefir 


" 
| 
' 
. 


56 14. hugvekja. 


gagntekið sálu þína og að syndin á þar djúpar 
rætur. því miður sýnir sorgleg reynsla, að 
þessu er þannig varið hjá mörgum, sem 
kristnir kallast, og líferni þeirra lýsir því, að 
trú þeirra er dauð og bjarta þeirra þverúðar- 
fullt. Já, því fer svo fjarri, að Jesú pína 
hafi betrandi áhrif á hugarfar þeirra, að þeir 
með breytni sinni fylla þeirra flokk, sem kvöldu 
hann og hæddu. Eða má ekki svo að orði 
kveða, að þeir hræki á Jesúm, sem fyrirlíta 
og fótum troða hans lærdóm, sem ekkert skeyta 
því, sem hann hefir boðið og daufheyrast við 
öllum hans áminníngum? Er ekki eins og 
þeir hyli Jesú ásjónu, sem lifa eins og þeir 
ekki þekktu hann óg hann væri þeim hulinn, 
eins og hann aldrei hefði verið til, aldrei 
lifað mé dáið vegna mannanna synda? Er 
það ekki eins og þeir slái Jesúm með knefum, 


„þegar þeir hafa heiptrækið og hatarsfullt 


hjartalag, þegar þeir lifa í illdeilum og ófriði 
við sína samkristnu bræður, sem hann af 
kærleika hefir látið lífið fyrir og sem hann 
hefir sagt um, að það sem gjört væri við þá, 
það væri sér gjört? Er það ekki eins og 
þeir hæði Krists spámannlegu tign, sem ekki 
vilja trúa hans orðum, ekki vilja trúa honum 


til þess, að syndum þeirra muni verða hegnt 


og að þeir muni uppskera það, sem þeir niður- 
Ssáðu? Er það ekki eins og þeir gjöri gys 
að því, sem Jesús hefir kennt um Guðs heil- 
aga réttlæti, um sambandið milli syndar og 
hegningar, um dauða, eilífð og dóm? — „Sá 


4 14. hugvekja. D7 


óguðlegi segir í sínum ofmetnaði; ;Guð skiptir 
sér ekki af þessu“; þetta er öll hans hugsan: 
„enginn Guð er til“ (Sálm. 10., 4.). Já, þeir 
hrækja allir á Jesúm, hylja hans ásjónn, hæða 
hann og slá hann með knefahöggum, sem með 
vísvitandi syndum aflaga þá guðsmynd, sem 
þeir eru skapaðir í; sem skekkja skilninginn 
með fortölum sinnar spilltu holdlegu náttúru; 
sem með hræsnisfullum afsökunum þagga niður 
samvizkunnar aðvarandi rödd og deyfa til- 
finningu sína fyrir því, sem rétt er og gott. 
En þú guðhrædda, sanniðrandi sál! sem ert 
hrærð af Jesú friðþægjanda kærleika, sem hefir 
fengið óbeit á syndinni, af því hún var orsök 
í kvöl og pínu frelsara þíns; þú, sem af 
fremsta megni leitast við að hreinsa þig af 
saurugleik holdsins og andans og ganga í 
nýju líferni; þú, sem leggur alla stand á að 
líkjast lausnara þínum, sem er ímynd Guðs 
veru, og þannig fullkomna hans mynd í þér: 
þú angrast að vísu af veikleika og breysk- 
leika þínum og ert hrædd við þinn eigin van- 
mátt; en vertu hughraust og ókviðinn! Drott- 
inn er með þér og styrkir þig, þegar þú leitar 
liðs og krapta hjá honum. Til þess hefir 
frelsari þinn þolað pínu og dauða, að þú gætir 
sigrað synd og dauða; til þess var hann 
hæddur, að þú gætir umborið fyrirlitningu 
heimsins; til þess var hann sleginn knefa- 
höggum, að þú gætir umborið árásir og ójöfnuð 
vondra manna; til þess var hann hrjáður og 
hrakinn og ásjóna hans hulinn, að þú af hon- 


58 14. hugvekja. 


um lærðir hógværð og þolinmæði í sérhverju 
böli og mæðu þessa lífs, og fengir litið hann 
með augum trúarinnar þangað til þú fær að 
sjá hann augliti til auglitis á landi lifenda. 
O! hversu einkisverðar eru þær þjáníngar, 
sem oss mæta, í samanburði við allar þær 
hörmúngar og háðúngar, sem hann hlaut að 
reyna; ó! hversu einkisverðar eru mótlætingar 
nálægs tíma í samanburði við þá dýrð, sem 
við oss mun opinber verða, ef vér berum þær 
með kristilegri þolinmæði og undirgefni undir 
Guðs vilja. Hið þýngsta mótlæti, sem vér 
eigum við að stríða, er breyskleiki vor og 
syndir vorar; en þegar vér stríðum í krapti 
Jesú pínu og dauða og í hans nafni, þá mun- 
um vér vinna sigur yfir heiminum og sjálfum 
oss, og fyrir hans forþénustu sakir loksins 
úr býtum bera kórónu réttlætisins. Gef þú 
oss, 6, Guð! þína náð til þess í Jesú nafni! 
Amen. 


15. hugvekja. 


As morgni söfnuðust saman öldúngar lýðs- 
ins, hinir æðstu prestar og skriptlærðir og 
tóku ráð sín saman gegn Jesú, svo þeir gætu 
ráðið hann af dögum. þeir leiddu hann inn 
fyrir ráðið og spurðu: „ert þú Kristur"? seg 
oss það". Jesús svaraði: „þó eg segi yður 


# 


15. hugvekja. 59 


það, þá trúið þér mér ekki; en spyri eg yður 
einhvers, þá svarið þér mér ekki, eða látið 
mig lausan. En frá þessum tíma mun manns- 
ins sonur sitja til hægri handar Guðs kraptar". 
þá spurðu þeir allir: „ert þú þá Guðs sonur"? 
Hann mælti: „þér segið satt, því eg em það". 
þá sögðu þeir: „hvað þurfum vér nú framar 
vitna við, þar vér höfum sjálfir heyrt það af 
hans munni"? Þá stóð allur mannfjöldinn upp, 
og þeir bundu Jesúm, leiddu hann frá Kaífasi 


„til þínghússins og seldu hann í hendur land- 


stjórnaranum, hinum pontverska Pilatusi; en 
það var snemma morguns. 


Nú héldu Gyðingarnir á ný ráðstefnu yfir 
Jesú og vildu fá hann til að staðfesta opin- 
berlega þá játningu, sem hann hafði gjört 
kvöldinu áður: að hann væri Guðs sonur og 
sá fyrirheitni Messías. Jesús ítrekaði nú há- 
tíðlega þessa játningu sína, jafnvel þó hann 
sæi vonzkufullan tilgang Gyðinganna, og segði 
þeim, að vantrú þeirra mundi ekki leyfa þeim 
að gefa sannleikanum gaum, né láta hann aptra 
sér frá að fremja það glæpaverk, sem þeir 
þegar höfðu staðráðið með sér. En eins og 
vantrúin var skuld í þvermóðsku Gyðinganna, 
eins er hún enn í dag rót og uppspretta allra 
lasta. því af hverju kemur spillíng mannsins 
öðru en því, að hann trúir ekki guðsorði; 


60 15. hugvekja. 


trúir því ekki, að syndin hafi eins ófarsælar 
afleiðingar fyrir hans andlegu og eilífu far- 
sæld eins og guðsorð segir? En eins og 
vantrúin er lastanna móðir, eins er hún líka 
ávöxtur og afleiðing lastanna; því hinn lasta- 
fulli sljófgar með syndavananum hæfilegleika 
sinn til að taka á móti áhrifum guðlegrar náðar, 
og missir að lokunum gjörsamlega sjónar á 
Guði og hans heilaga vilja.  Vantrúin er því 
hættulegri sem heimurinn gjörir minna úr henni. 
Það gildir einu", segir heimurinn, „hverju 
menn trúa, ef þeir lifa ráðvandlega"; eins og 
það sé mögulegt, að lifa ráðvandlega í kristi- 
legum skilningi án sanarar og lifandi trúar; 
það er hér um bil eins og að segja, að það 
gildi einu þó tréð sé rotið og skemmt, ef 
það einúngis beri góðan og óskemdan ávöxt; 
eða: að það standi á sama, “hve óhrein og eitr- 
uð uppsprettan sé, ef hún gefi hreinan og 
heilnæman svaladrykk. Trúin er rót og upp- 
spretta hins andlega lífs hjá manninum; hún 
er sú sannfæring, sem hann breytir eptir, það 
lífsafl, sem setur hann í hreifingu. Trú eða 
vantrú mannsins hefir hin mikilvægustu áhrif, 
ekki einúngis á hans einstöku áform og fyrir- 
tæki, heldur á gjörvallt hugarfar og háttalag hans. 
Ef. þú af öllu hjarta trúir á Guðs föðurlegu 
gæzku; ef þú af öllu hjarta trúir því, að hans 
almætti viðhaldi kröptum þínum, að náð hans 
og speki stjórni lífskjörum þínum og að hann 
blessi. allt, sem þú vinnur í hans ótta, þá 
hlýtur þessi. trú. að. hafa áhrif á hvað eina, 


“Á 


Gian 


{ 
| 
. 
Í 
ið 
Ía 


15. hugvekja. 61 


sem þú áformar, og fylla hjarta þitt með auð- 
mýkt og trúnaðartrausti. En vanti þig þar á 
mót þessa trú; haldir þú, að þú með hygg- 
indum þínum getir sjálfur ráðið öllu, sem 
fram við þig kemur, og treystir engum nema 
sjálfum þér, þá hlýtur einnig þetta sjálfstraust 
að hafa áhrif á hugarfar þitt, og fylla hjarta 
þitt með hroka og sjálfsþótta, meðan allt leikur 
í lyndi, en með óþolinmæði, mögli og hugleysi 
þegar á móti blæs. Þannig er því varið bæði 
í tímanlegum og andlegum efnum. Ef þú trúir 
á Guðs son, þá veizt þú, að Guð sökum hans 
verðskuldunar er þinn náðugur og miskun- 
samur faðir, sem hefir fyrirgefið þér og dag- 
lega fyrirgefur þér syndir þínar og yfirsjónir, 
þegar þú iðrast þeirra af hjarta; þá veizt þú 
líka, að hann með föðurlegri mildi elur önn 
fyrir þér og að þú mátt varpa allri áhyggju 
þinni á hann; að þær þrautir og mótlætingar, 
sem hann lætur þig reyna, eru betrunar og 
fullkomnunar meðul í bans mildiríku forsjónar- 
hendi, sem eiga að kenna þör undirgefni undir 
hans vilja og sýna þér, hvernig þú átt að 
feta í fótspor frelsara þíns og líða með hon- 
uni, svo þú megir með honum dýrðlegur verða. 
Þegar þú trúir og treystir þessu, þá fer þú 
ekki eptir öðru en guðsorði og lætur það 
eitt vera ljós á þínum vegum og lampa fóta 
þinna, hvernig sem allt hið stundlega byltist 
og breytist. Ef þú trúir á heilagan anda, þá 
veizt þú líka, að á þessari syfdumspilltu Jörð 
er til ósýnilegur guðsbarna söfnuður, inn- 


62 15. hugvekja. 


siglaður með þeim heilaga anda fyrirheitisins, 
sem er pantur arfleifðar vorrar, þangað til vor 
lausnarstund upprennur“ (Efes. 1, 43.—14.); 
þá treystir þú því líka, að hið góða og sanna 
muni vinna sigur og að öll Guðs börn muni 
safnast í hans himneska ríki, sem er réttlæti, 
friður og fögnuður í heilögum anda. Se þessi 
trú lifandi bjá þér, hlýtur hún að lypta bjarta 
þínu í auðmjúkri og innilegri bæn upp til hins 
eilífa andanna föður, og bænin hlýtur aptur 
að hafa áhrif á breytni þína, svo þú kapp- 
kostir að ganga eptir andanum og efla sálu- 
hjálp þína með ótta og andvara. 0, Drottinn! 
styrk þú vora veiku trú, svo hún verði sönn 
og lifandi og geti borið ávöxt í dygðugu og 
kristilegu líferni; hjálpa: þú oss til að burt- 
rýma öllum syndsamlegum girndum úr hjört- 
um vorum, því þær deyfa vora trúarsjón, en 
ala vantrú og holdlegt hugarfar, sem þér er 
fráhverft og óvinveitt. Gef þú oss náð til 
þess, að geta geymt þitt orð í góðum og sið- 
sömum hjörtum og finna til þess, að það er 
þinn kraptur til sálubjálpar sérhverjum, sem 
trúir. Láttu þinn anda taka sér bústað í sál- 
um vorum; láttu hann hafa helgandi áhrif á 
alla vora breytni, og bera vorum anda vitni 
um það, að vér séum þín börn, þangað til vér, 
réttlættir „af máð, flytjum héðan og fáum að 
sjá þig augliti til auglitis og þinn eingetinn 
son, frelsara vorn Jesúm Krist. Bænheyr oss 
í hans nafni. Amen. 


16. hugvekja. 


En þegar Júdas, sá er sveik Jesúm, sá að 
hann var til dauða dæmdur, iðraðist hann og 
skilaði hinum æðstu prestum og öldúngunum 
aptur þeim þrjátíu silfurpeningum, og mælti: 
allla gjörði eg, er eg sveik saklausan mann". 
Þéir svöruðu: „Hvað kemur það oss við? 
sjá þú sjálfur fyrir því? þá kastaði hann 
silfrinu á musterisgólfið, skundaði þaðan og 
hengdi sig. 


Það lítur svo út af guðspjallasögunum, að 
Júdas hafi ekki búizt við því, að Jesús mundi 
verða dæmdur til dauða. Agirnd hafði komið 
honum til að svíkja Drottinn sinn, og hann 
hefir án efa fegrað þessi svik fyrir sjálfum 
sér með þeirri hugsun, að Jesús mundi nú 
eins og optar áður komast úr höndum Gyð- 
ínganna, og að sér væri því óhætt að taka við 
þeim þrjátíu silfurpeningum. En þegar hann 
nú sá, að Jesús var dæmdur til dauða, þá 
vaknaði allt í einu hans vonda samvizka; hann 
hafði nú ekki lengur frið né viðþol fyrir sam- 
vizkunnar ásökunum, og í angist sinni leitaði 
hann hinna æðstu presta. En eins og við var 
að búast, var ekki hjá þeim huggunar að leita, 
heldur gjörðu þeir þvert á mót gys að sál- 
arangist hans með þessum köldu fyrirlitningar- 


64 16. hugvekja. 


orðum: „Hvað kemur það oss við? sjá þú 
sjálfur fyrir þvi“! „Þá kastaði hann silfrinu á 
musterisgóllið"; en þetta bjálpaði ekki heldur 
til að sefa samvizkukvöl hans, heldur greip 
hann nú til þess óyndisúrræðis, hrifinn af ör- 
vænting, að skunda burt og hengja sig. 0, 
hvílík óttaleg endalykt! Marga hugvekju geta 
þessi hræðilegu afdrif Júdasar gefið oss, 
kristnir menn! Þau sýna oss meðal annars, 
að sannarleg hluttekníng og sönn vinátta ekki 
getur átt sér stað hjá vondum og óguðlegum 
mönnum; þeir samlaga sig einúngis til að 
fremja það, sem er illt og syndsamlegt; en 
að því búnu yfirgefa þeir hver annan og hata 
og fyrirlita hver annan í hjarta sinu; „þeir 
svíkja og verða sviknir“, og það er eðlilegt, 
því þar sem syndsamleg eigingirni stjórnar 
athöfnum mannsins, þar vantar kærleikann og 
kristilegt hugarfar. Láttu því þessi áminn- 
íngarorð ritníngarinnar jafnan vera þér hug- 
föst: „þegar illir skálkur vilja lokka þig, þá 
fylg þeim ekki"!  Ritningin segir oss, að 
„ágirndin sé rót alls ills“, og sjáum vér þetta 
staðfest af dæmi Júdasar. Agirndin gjörði hann 
að drottinssvikara, og margir hafa selt sálu 
sína fyrir tímanlegan hagnað og ávinning. þó 

þetta ekki svo að skilja, að ágirndin sé 
sú einasta rót hins illa, því aðrir lestir geta 
líka verið það, heldur er hitt meiningin, að 
það sé enginn löstur svo ljótur, enginn glæpur 
svo hryllilegur, að ágirndin geti ekki leitt 
hann af sér. Þegar maðurinn ofurselur sig 


16. hugvekja. 65 


. 
einhverri syndsamlegri girnd án þess að veita 
henni mótspyrnu, þá getur hann aldrei vitað, 
hve langt hún muni leiða hann; já, óðar en 
hann varir, er hann einatt kominn fram á barm 
glötunarinnar, því girndirnar magnast ótrúan- 
lega fljótt og ein syndin leiðir aðra af sér, 
einn lösturinn annan.  Varastu því, kristinn 
maður! að gefa þig á vald girnda þinna, en 
bið þú Guð heitt og iðulega, að gefa þér vald 
yfir þeim, svo þær ekki leiði þig út á last- 
anna veg, heldur getir þú stjórnað þeim sam- 
kvæmt Guðs vilja og skynseminnar boðum. 
Af Júdasar dæmi sjáum vér enn fremur, að 
iðranin má ekki vera án trúar, svo hún verði 
ekki að örvænting. Júdas iðraðist syndar 
sinnar og játaði hana; en hann örvænti sér 
Guðs náðar og hélt, að synd sín yrði sér 
ekki fyrirgefin, óg því var iðrun hans ekki 
sönn iðrun. Sönn iðrun er samfara trúnni á 
Guðs eilifu miskunsemi; en örvæntingin, eða 
angur án trúar og huggunar, án friðar og fyrir- 
gefningar, er óumræðileg kvöl, og í henni er 
eilíf hegning fordæmdra að miklu leyti inni- 
falin. Ó, Drottinn! einnig eg hefi syndgað 
í himininn og fyrir þér, og, ef til vill, er eg 
eins hegningarverður i þínu heilaga augliti 
eins og Júdas. Hversu opt hefi eg ekki selt 
þig fyrir tímanlegan hagnað, slitið samfélag 
við þig, til þess að geta samlagað mig heim- 
inum, hrundið þér burt úr hjarta mínu, til þess 
að geta gjört það að bústað veraldlegrar 
áhyggju, syndsamlegrar hégómadýrðar og 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 1. 5 


66 16. hugvekja. 


óhreinna girnda. En þó vil eg ekki örvænta 
mér þinnar náðar, heldur treysta því, að þar 
sem syndin yfirgnæfir, þar yfirgnæfir þó náðin 
enn framar; treysta því, að þú vilir ekki synd- 
arans Hadðis heldur að hann snúi sér og lif. 
Ó, Guð minn! gef þú mér náð til þess eptir- 
leiðis að fram ganga með varkárni og í þín- 
um ótta; láttu mig hugleiða upphaf sérhverrar 
syndar; gættu mín eins fyrir hinum smærri 
sem hinum stærri syndum, því að hinum smærri 
syndum fylgja stærri syndir, vond samvizka 
og eilíf hegning. Og verði mér að hrasa, æ! 
reis þú mig þá á fætur aptur, varðveittu mig 
frá örvænting og vek þú mig af dauðasvefni 
syndarinnar. Bænheyr þú mig og alla, sem 
biðja þig af hjarta, í Jesú nafni! Amen. 


17. hugvekja. 


Ælðstu prestarnir tóku þá þrjátíu silfurpen- 
ínga og sögðu: „Það hæfir ekki að leggja 
þetta silfur í guðskistuna, því það hefir verið 
til höfuðs lagt“. Tóku þeir því það til ráðs, 
að kaupa fyri það leirkerasmiðs akur til að“ 
jarða þar í útlenda menn, og þess vegna er 
hann enn þá kallaður blóðsakur. Þannig rætt- 
ist það, sem Jeremias segir: „þeir tóku þá 
Þrjátíu silfurpeninga, verð þess, er metinn 


ð 


17. hugvekja. 67 


var, hvern Ísraelsmenn höfðu metið, og þeir 
keyptu fyrir þá leirkerasmiðs akur, eins og 
Drottinn hafði boðið mér" 


Þegar Júdas í örvæntingu sinni hafði fleygt 
þeim þrjátíu silfurpeningum á musterisgólfið, 
tóku hinir æðstu prestar ráð sín saman um, 
hvað gjöra skyldi við fé þetta. Þeim þókti 
það ekki tilhlýðilegt, að leggja það í guðs- 
kistuna, af því það hafði verið haft til að svíkja 
Jesúm og selja hann í hendur þeirra. Ó, hvílík 
hræsni og skinhelgi! Gyðíngarnir sý aði hér 
eins og optar, að þeir höfðu yfirskyn guð- 
hræðslunnar, en afneituðu hennar krapti. þeir 
gjörðu sér ekki samvizku af því, að ráða hinn 
saklausa og heilaga af dögum og koma ein- 
um af hans nánustu lærisveinum til að verða 
drottinssvikari; en að leggja fé þetta í guðs- 
kistuna, það þókti þeim hin mesta óhæfa, 
ekki af því að þeir iðruðust syndar sinnar, 
heldur af því að féð hafði verið „til höfuðs 
lagt“. Þeir héldu fast við bókstafinn, sem 
„deyðir, en hirtu ekki um andann, sem lífgar. 
Láttu dæmi Gyðinganna verða þér að varnaði, 
kristinn maður! Hvað sem þú gjörir og áform- 
ar, þá hafðu það jafnan hugfast, að Guð lítur 
á hjartalagið, hann lítur eptir því, af hvaða 
rótum áform þín og athafnir spretta, hvort það 
er af hræsni, eigingirni .og hégómadýrð, eða 
af sannarlegri guðrækni og elsku til Guðs og 

5* 


68 17. hugvekja. 


manna. Hversu glæsileg sem verk þín eru í 
heimsins augum, þá stoðar það þig ekki í aug- 
liti hins alltsjáanda, ef þau hafa upptök sín 
frá óhreinu hjarta. Fæstir eru svo spilltir, að 
þeir vili ekki sýnast góðir, þó þeir ekki vili 
hafa fyrir því, að verða dygðugir og guð- 
ræknir í raun og veru; þess vegna er mönn- 
um svo hætt við að fegra allt sem er í fari 
þeirra og gefa því álitlegan blæ í augum 
annara manna. Já, þessi hræsni kemst stund- 
um svo langt, að menn reyna ekki einúngis 
til að blinda sjálfa sig, heldur einnig telja sér 
trú um, að Drottinn muni láta sér lynda þetta 
yfirskyn guðhræðslunnar. Þetta er sú hættu- 
legasta villa, sem syndugur maður getur ratað 
í, og ekkert gjörir honum eins örðugt, að 
geta iðrast af hjarta, eins og hræsnisfullt 
hugarfar, af því hann finnur þá ekki til synda 
sinna og sér ekki, hvilíka þörf hann hefir á 
að snúa sér til Guðs miskunar með angráðu 
og sundurkrömdu hjarta. Gyðíngarnir keyptu 
leirkerasmiðs akur fyrir þá þrjátíu silfurpen- 
inga, til að jarða þar í útlenda menn; en Jesús 
Kristur hefir keypt oss með sínum friðþægj- 
anda dauða úr ánauð syndarinnar og dauðans, 
og því erum vér orðnir „Guðs akur“, eins og 
postulinn kemst að orði (1. Kor.3., 9.). Hjörtu 
vor eru það akurlendi, hvaðan trú og kærleiki 
og kristilegar dygðir eiga að spretta, svo vér 
getum borið mikinn ávöxt. Í hjörtu vor eig- 
um vér að leyfa Kristi inngöngu, svo þau 
verði sannkallaður „blóðsakur", vökvuð af hans 


17. hugvekja. 69 


blóði og frjófguð af hans anda. Gyðingarnir 
keyptu fyrir þá þrjátíu silfurpeninga leirkera- 
smiðs akur, til að jarða þat í útlenda menn; en 
Jesús Kristur hefir með sínum dauða keypt 
oss æilifan hvíldarstað á himnum. Þar er vort 
rétta heimkynni og vort sanna föðurland. Hér 
á jörðunni erum vér útlendir og framandi; hér 
er oss einúngis ætlað að dvelja litla stund, 
sem á að vera undirbúningur undir annað og 
eilíft líf. Að vísu er það kristileg ósk, að 
vorar jarðnesku leifar megi fá hvíld í helgum 
guðsbarna reit, þegar vor útlegðartími hér er 
á enda; en séum vér frelsara vorum sam- 
einaðir í trú og elsku, séum vér hans sannir 
lærisveinar, og ástundum að feta í hans heil- 
ögu fótspor: þá vitum vér að vér erum hans, 
hvort sem vér lifum eða deyjum; að vér erum 
í Drottins hendi, hvort sem vér deyjum á 
sjó eða landi og hvar sem bein vor leggjast 
til hvildar, og getum ókvíðnir sagt: „þegar 
eg hefi þig að eins, Drottinn! þá hirði eg 
hvorki um himin né jörð". Sannkristinn maður 
hefir umgengni sína á himnum, og jafnvel í 
sínum tímanlegu störfum lætur hann hug og 
hjarta dvelja hjá Guði og frelsara sínum; með 
lotningu hugsar hann um Guðs óendanlegu 
hátign, um hans eilifa almætti, speki og gæzku, 
og með undrun og auðmjúkasta þakklæti hug- 
leiðir hann Drottins dásemdarverk bæði í nátt- 
úrunnar og náðarinnar ríki. Sannkristinn maður 
er því ekki lengur „gestur og framandi, held- 
ur meðborgari hinna heilögu og heimamaður 


70 17. hugvekja. 


Guðs" (Efes. 2., 19.). Ó, látum oss, kærir bræð- 
ur! sækjast eptir þessum borgarrétti á himn- 
um og „gjöra vora útvalníngu vissa. Sem 
dauðlegir verðum vér að sönnu alltaf útlendir 
meðan vér dveljum í þessum dauðans líkama, 
og moldin hlýtur að hverfa til jarðarinnar, hvar 
hún áður var; en í þessum vorum dauðlega 
líkama felst vísir hins óforgengilega himneska 


líkama, sem vér eigum í vændum og sem 


verður myndaður eptir Jesú Krists dýrðarlik- 
ama. Drottinn minn! eg er dupt og aska, 
eg er leir jarðar, háður rotnun og dauða; en 
þó er eg dýru verði keyptur, keyptur með 
dauða þíns eingetna sonar, og skapaður í 
þinni mynd. Líf mitt leikur í þinni hendi; æ! 


-gjör þú við leirinn, hvað þér þóknast; en láttu 


þinn heilaga anda laga og fullkomna þína 
mynd í mér, svo eg geti líkat mínum heilaga 
frelsara og orðið þér og honum sameinaður 
í lífi og dauða. Þá mun eg lifa þótt eg deyi, 
lifa eilífu og sælufullu lífi bjá þér og honum, 


"sem er upprisan og lífið. Amen. 


t 


18. hugvekja. 


Gyðingarnir sengu ekki inn í þínghúsið, svo 
að þeir saurguðust ekki, heldur mættu neyta 
páskalambsins. Pílatus gekk þá út til þeirra 
„og sagði: „Hverja ákæru færið þér gegn þess- 


4 


18. hugvekja. 71 


um manni"? Þeir svöruðu: „Væri hann ekki 
illræðismaður, þá hefðum vér ekki fært þér 
hann“. Pílatus sagði þá við þá: „Takið þér 
hann og dæmið hann eptir yðar lögum". Þeir 
svöruðu: „Oss leyfist ekki að lífláta nokkurn", 
svo það rættist, sem Jesús hafði fyrirfram 
sagt um það, hvaða dauðdaga hann mundi fá. 
Kennimannahöfðingjarnir og öldúngarnir tóku 
þá til að áklaga hann harðlega og sögðu: 
Vér höfum komizt að því, að þessi afvega 


"leiðir alþýðuna og bannar að gjalda keisar- 


anum skatt, en segist vera konúngurinn Kristur". 


Hér sjáum vér enn, kristnir bræður! nýjan 
vott um hræsni og skynhelgi Gyðinganna, þar 
sem þeir ekki vildu stíga fæti sínum inn í 
þínghús hins heiðna landsdómara, svo þeir 
ekki saurguðust, en víluðu ekki fyrir sér, að 
bera lognar sakargiftir á hinn heilaga og synd- 
lausa, í hvers munni aldrei voru svik fundin. 
En eins viðbjóðsleg og hræsni þeirra var, eins 
óttaleg var og mannvonzka þeirra; þeir segjast 
hafa komizt En því, að Jesús afvega leiddi 
alþýðuna: hann sem lifði og dó til þess, að 
leiða syndugt mannkyn af vegi glötunarinnar 
á lífsins veg, að leiða það frá villu síns vegar 
til Guðs; þeir ásaka hann fyrir það, að hann 
banni að gjalda keisaranum skatt: hann, sem 
bauð að gjalda keisaranum hvað keisarans er, 


#. 


12 18. hugvekja. 


og Guði hvað Guðs er. þeir bera það upp 
á hann, að hann segist vera konúngurinn 
Kristur. Já, vissulega er hann konúngur, öll- 
um jarðneskum konúngum æðri; „því Guð hefir 
bátt upphafið hann og gefið honum þá tign, 
sem er allri tign ofar, svo að öll kné skulu 
beygja sig fyrir Jesú tign, bæði þeirra, sem 
eru á himni og á jörðu og undir jörðinni, og 
sérhver túnga viðurkenna, að Jesús Kristur 
er Drottinn, Guði föður til dýrðar" (Filipp. 
2., 9—-11.). En Krists ríki er ekki af þessum 
heimi, heldur er það andlegt og himneskt, og 
því varir það að eilífu. Oss hryllir, kærir 
bræður! við hræsni og mannvonzku Gyðing- 
anna; en munu þeir ekki, því miður, vera 
allmargir í kristnum söfnuði, sem hafa líkt 
hugarfar og þeir? Eru þeir ekki, því miður, 
margir, sem nálgast Guð með vörunum, en 
hverra hjörtu eru langt burtu? sem látast 
lofa og biðja Guð, en ala þó hjá sér heipt 
og hatur til síns samkristins náúnga, og sýna 
það í öllu sínu líferni, að guðsorð hefir engar 
rætur fest í hjarta þeirra, heldur eru allar 
þeirra guðræknisiðkanir eintóm hræsni og yfir- 
skyn? Fylla þeir ekki flokk Gyðinganna, sem 
kalla sig Krists lærisveina, en afvega leiða 
þó og hneyxla sína veikari bræður með synd- 
samlegum orðum og illu eptirdæmi? Er það 
ekki að ásaka Krist fyrir afveguleiðslu, þegar 
essir menn kalla hann lærimeistara sinn og 
Drottinn, höfund og fullkomnara trúar sinnar? 
- Fylla þeir ekki flokk Gyðinganna, sem kalla 


18. hugvekja. 13 


sig Krists lærisveina, en tregðast þó við. að 
gjalda skyldur og skatta eins og hann hefir 
boðið, og sýna tregðu og tómlæti í öllu því, 
sem miðar til að efla annara velferð og al- 
menníngs heillir? Fylla þeir ekki flokk Gyð- 
inganna, sem kalla sig Krists lærisveina, kalla 
hann sinn konúng og Drottinn, en hirða þó 
ekki um að leita Guðs ríkis og bans réttlætis, 
né verða sannir þegnar í því ríki, sem hann 
stofnaði, í náðarinnar himneska ríki, heldur 
festa hug og hjörtu við þessa heims hverfulu 
gæði og sækjast einúngis eptir þeim? Sá 
sem ekki er með mér, hann er á móti mér", 
segir frelsari vor, því að sérhver ókristileg 
kenning og syndsamleg lifsstefna er í óvin- 
áttu við Krist og hans heilaga lærdóm. Og 
þegar nú þeir, sem kalla sig kristna, í orði 
og verki breyta gagnstætt Krists boðum og hans 
heilaga dæmi, er þá ekki líferni þeirra sifeld 
ásökun gegn Kristi og sífelt stríð við kristin- 
dómsins anda? Ef vér nú rennum augunum 
inn í vor eigin björtu og með hreinskilni rann- 
sökum hugarfar vort, munum vér þá ekki 
einnig viðurkenna, að þar er margt, sem ber 
vott um spillíngu vora? Lýsir ekki vort hold- 
lega hugarfar því, að oss þykir Kristur bjóða 
oss of mikla sjálfsafneitun og vilja snúa hjört- 
um vorum of mjög frá heiminum og hans 
lystisemdum? Lýsir ekki kaldsinni vort og 
tregða til hins góða því, að oss þykir Kristur 
vera of vandlátur í að heimta, að vér skulum 
gjalda Guði hvað Guðs er og keisaranum 


' 


JA 18. hugvékja. í 
í 2 
hvað keisarans er, það er að skilja“ að vér 
skulum rækja skyldur vorar við Guð og ná- 
únga vorn? „Eða tómlæti vort í því, að leita 
Guðs ríkis og hans réttlætis, lýsir það ekki 
því, að vér helzt vildum, að Krists ríki væri 
af þessum heimi, svo að vér mættum elska 
heiminn og þá hluti, sem í honum eru. Æ, 
Jesú! með angri og sárum trega finnum vér 
til spillingar vorrar og breyskleika vors; með 
angri og sárum trega megum vér játa, að 
vér ekki verðskuldum að heita þínir læri- 
sveinar, heldur göngum einatt með líferni voru 
í flokk ákærenda og ofsóknara þinna, og fegr- 
um svo syndir vorar með því að afbaka og 
rangfæra þinn heilaga lærdóm og telja sjálf- 
um oss trú um, að þú heimtir ekki svo mikið 
af oss, og að vér munum geta haft gott af 
þinni friðþægingu, þó vér ekki ástundum að 
lifa eptir þínum boðum. Æ! tak þú skýluna 
frá augum vorum, svo vér getum séð vort 
eymdarástand í ljósi þinna heilögu sannleiks- 
orða og snúið oss frá heiminum til þín; æ! 
hrær þú vor björtu með þínum náðaranda, svo . 
vér getum losað þau úr fjötrum fýsna og synd- 
samlegra tilhneiginga, en helgað þau þér og 
þinni þjónustu; æ! láttu þá tilfinninga vera 
silifandi bjá oss, að þú ert vor frelsari og 
vor Drottinn, og að öll vor sanna farsæld um 
tíma og eilifð er undir því komin, að vér 
elskum þig og hlýðum þínum boðum. Amen. 


15 


19. hugvekja. 


Þá gekk Pílatus aptur inn í höllina, kallaði 
Jesús til sín og sagði: „Ertu Gyðinga kon- 
úngurinn"? Jesús svaraði: „Talar þú þetta 
af sjálfum þér, eða hafa aðrir sagt þér það 
um mig"? Pílatus svaraði: „Er eg þá Gyð- 
íngur? Þín þjóð og kennimannahöfðingjarnir 
færðu mér þig; hvað hefir þú að hafzt"? Jesús 
svaraði: „Mitt ríki er ekki af þessum heimi; 
væri mitt ríki af þessum heimi, þá hefðu þjónar 
mínir barizt, svo eg kæmist ekki á vald Gyð- 
ínga; en nú er mitt ríki ekki þaðan". Pílatus 
sagði þá við hann: „Ertu þá ekki konúngur"? 
Jesús svaraði: „Rétt segir þú, að eg sé kon- 
úngur; til þess er eg fæddur og til þess kom 
eg í heiminn, að eg beri sannleikanum vitni, 
og hver sem elskar sannleikann, sá hlýðir 
minni röddu“. Pílatas mælti: „Hvað er sann- 
leikur"? 


það var slægðarbragð af Gyðingunum, að 
ákæra Jesúm fyrir uppreist og að hann hefði 
viljað gjöra sjálfan sig að konúngi Gyðinga. 
Þessa ásökun gat Pílatus ekki leitt hjá sér, 
því það var embættisskylda hans að vaka yfir 
því, að keisaranum væri sýnd trú og hollusta. 


- 


A 


ðð 


16 19. hugvekja. 


Hann hlaut því að rannsaka þessa ákæru, og 
því spyr hann Jesúm að, hvort hann sé Gyð- 
ínga konúngurinn? Jesús játar því hér, eins 
og áður í höll æðsta prestsins, að hann sé 
konúngur; en til að koma í veg fyrir allan 
misskilning, bætir hann þessu við: „Mitt ríki 
er ekki af þessum heimi"; það er að skilja: 
ríki þessa heims eru stofnuð með vopnum og 
vélum og öðrum þess háttar meðulum; en 
þannig er mínu ríki ekki varið, því það. hefir 
upptök sín beinlínis frá Guði. Og til þess 
að sýna, að sitt ríki hefði ekki veraldlegan 
né jarðneskan tilgang, segir Jesús enn fremur: 
„fil þess er eg fæddur og til þess kom eg 
í heiminn, að eg beri sannleikanum vitni, og 
hver sem elskar sannleikann, sá hlýðir minni 
röddu". þetta kallar Páll postali hina „góðu 
játningu" (1. Tim. 6., 43.), og það má með 
sanni segja, að hún er bæði hátignarfull og 
huggunarrík fyrir oss synduga menn. O! 
hversu hátignarfullt er það ekki, að sjá Jesúm, 
þenna sannleikans heilaga vott, mitt í sinni 
djúpu niðurlægingu með himneskri rósemi og 
stillingu bera vitni um sinn eilifa og andlega 
konúngdóm; og hvílik huggun er það ekki 
fyrir oss kristna menn, að vita að vér erum 
þegnar í Krists himneska ríki, að vér stöndum 
undir hans guðlegu stjórn og verndan, ef vér 
hlýðum hans röddu, og megum þá eiga von 
á, við endi þessara vorra hérvistardaga, að 
fá inntöku í hans dýrðarríki á himnum. Æ! 
að þessi hugleiðing aldrei liði oss úr minni, 


19. hugvekja. Á 


þá mundum vér ekki eins festa hug og hjörtu 
við gæði þessa heims, heldur lypta þeim optar 
upp til himins og sýna meiri alvöru í að leita 
Guðs ríkis og hans réttlætis; þá mundum vér 
elska sannleikann og hlýða Jesú röddu. Pílatus 
þekkti ekki sannleikann; hann var léttúðarfullt 
heimsins barn og heiðingi; en beiðingjarnir 
höfðu breytt sannleika Guðs í lygi (Rómv. 
1., 25.). Þess vegna spurði Pílatus í skopi: 
áhvað er sannleikur“? Hann hélt sem sé, að 
menn hlytu að efast um allt, og að sannleika 
væri hvergi að finna. Syndin byrjar ætið með 
því að efast um sannleikann, með því að efast 
um, að það sé satt, sem Guð hefir boðið eða 
bannað. Þannig byrjaði syndin hjá vorum 
fyrstu foreldrum, og þannig birtist hún enn. 
Syndarinn vill telja sér trú um, að syndin sé 
ekki eins saknæm og guðsorð segir, til þess 
að geta svæft samvizkuna, svo hún skuli ekki 
ónáða né ásaka hann, þó hann drýgi það, sem 
Guð hefir bannað, eða láti það ógjört, sem 
hann hefir boðið. þetta getur manninum líka 
tekizt um stundar sakir; með syndavananum 
eykst elinn og vantrúin, og að því skapi sljófg- 
ast tilfinningin fyrir hinu rétta og ranga, svo 
maðurinn að lokunum lætur syndsamlegar til- 
hneigingar og tillit til veraldlegs hagnaðar 
og munaðar eingöngu stjórna breytni sinni. 
En fyr eða siðar ryður hinn eilifi og heilagi 
sannleiki sér til rúms í hjarta mannsins; fyr 
eða síðar vaknar samvizkan, þó ei verði fyr 
en í öðru lífi, og þá hlýtur kvöl og angist 


18 19. hugvekja. 


hennar að verða því meiri, sem syndarinn 
hefir lengur tælt og blindað sjálfan sig. Hvað 
er sannleikur“ ? sagði Pilatus; og þannig spyr 
þú einnig , syndugur maður! Ef þú ekki spyr 
að því Í skopi, eins og Pilatus, heldur af fullri 
alvöru hjartans, þá leita þú til hans, sem til 
þess fæddist og kom í heiminn, að bera sann- 
leikanum vitni". Hann einna getur frætt þig 
um hinn eilífa sannleika, því hann er sjálfur 
sannleikurinn og hefir orð hins eilífa lífsins; 
af hans orði getur þú leiðzt í allan sannleika, 
ef þú ekki byrgir eyru þín fyrir hans röddu. 
Hann einn getur kennt þér að þekkja Guðs 
alsanna eðli og hans heilaga vilja; kennt þér 
„að þekkja þína eilífu ákvörðun og hvernig þú 
átt að leita hennar; hann einn getur sýnt þér 
þitt eymdarfulla ástand og veitt sálu þinni 
hvíld. Hneig þú því hug og bjarta að hans 
orði, haf þú það iðulega um hönd með andakt 
og eptirtekt, og bið þú hann að gefa þér náð 
til þess að geta geymt það í góðu og siðsömu 
hjarta: þá mun það festa rætur í sálu þinni, 
og sannleikurinn mun gjöra þig frjálsan; hann 
mun losa þig við fjötur holdlegra og verald- 
legra girnda og veita þér frelsi guðsbarna, 
og þá muntu fara “að elska sannleikann, en 
hata lygina og allt hennar syndsamlega föru- 
neyti; en „hver sem elskar sannleikann, 
sá hlýðir Jesú röddu“. Sannleikans heilagi 
andi mun þá vitja þín og taka sér bústað í 
sálu þinni; þá fer Kristur að lifa í þér og þú 
í honum, og þegar í þessu lífi munt þú fá 


19. hugvekja. 19 


forsmekk þeirrar himnesku sælu, sem þú átt 
í vændum. 

Heilagi faðir! helga þú oss í þínum sann- 
leika; þín orð eru líf, andi og sannleikur. 
Amen. 


20. hugvekja. 


Pílatus gekk aptur út til Gyðinga og sagði 
við þá: „Ekkert finn eg saknæmt bjá þessum 
manni". En þá er Gyðingarnir tóku að ákæra 
Jesúm harðlega, anzaði hann engu. Pílatus 
sagði þá við hann: „Svarar þú engu, heyrir 
þú ekki, hversu harðlega þeir ákæra þig“? 
En Jesús svaraði engu orði, svo að landstjórn- 
arann furðaði mjög. En Gyðingar voru því 
ákafari og sögðu: „Hann hefir uppæst lýðinn 
með kenningum sínum í öllu Gyðingalandi allt 
frá Galíleu og hingað". En þegar Pílatus heyrði 
Galíleu nefnda, spurði hann, hvort hann væri 
frá Galíleu? og er hann varð þess vís, að 
hann var úr veldi Heródesar, sendi hann 
Jesúm til Heródesar, sem um þessar mundir 
var í Jerúsalem. a 


Pílatus verður sjálfur að játa Jesú sakleysi. . 
Ei því fór svo fjarri, að þetta gæti sefað vit- 


80 20. hugvekja. 


stola æði Gyðinganna, að þeir nú tóku til að 
ákæra hann enn þá harðlegar en áður. Þannig 
er því jafnan varið fyrir syndaranum, þegar 
hann ofurselur sig sínum stjórnlausu tilhneig- 
ingum, hvort heldur það er heipt eða munaður; 
við sérhverja mótspyrnu, sem honum mætir, 
verður hann æstari og stælist meir og meir 
upp Í sinni syndsamlegu fásinnu. þar á mót 
var Jesú guðdómlega hógværð og stilling alltaf 
sjálfri sér lík; hversu harðlega sem Gyðing: 
arnir ákærðu hann, svaraði hann engu. Hann 
vissi, að það var ekki til neins, að færa vörn 
fyrir sig frammi fyrir slíkum dómara og slík- 
um ákærendum, sem hvorki þekktu sannleikann, 
né vildu þekkja hann. Jesú þögn er næsta 
þyðingarmikil fyrir oss, kærir bræður! Með 
henni sýndi Jesús, að hann er hið þolinmóða 
Guðs lamb, sem burt ber heimsins synd; með 
henni sýndi hann oss líka, hvernig vér eigum 
að breyta eptir honum, þegar vör verðum 
fyrir ósönnum áburði og sakargiftum vondra 
manna; hann hefir sýnt oss, að vér eigum, 
ekki að þjóta upp í heipt eða bræði, né launa 
illyrði með illyrðum, heldur forðast öll ónytju- 
orð, og annaðhvort verja oss með kristilegri 
hógværð, eða umbera slíkar árásir með þögn og 
þolinmæði. það er að vísu sárt og ógeðfelt 
fyrir vora holdlegu náttúru, að verða fyrir lygi 
og vanþakklæti heimsins barna, þegar allt, sem 
vér tölum eða gjörum, er rahgfært og því er 
snúið á vesta veg, og jafnvel vor beztu verk 
eru höfð fyrir sakargift á móti oss. En þegar 


20. hugvekja. Sl 


vér fáum þetta að reyna, þá hugsum til frels- 
ara vors; hugsum til þess, hvernig hann, sem 
„gjörði alla hluti vel, sem af óendanlegum 
kærleika til vor syndugra manna varði gjör- 
völlu lífi sínu til að frelsa oss frá synd og 
eilífum dauða, varð að sæta þúngum ákærum 
og lognum sakargiftum, en að hann umbar allar 
slíkar ásakanir með heilagri þögn og þolin- 
mæði. Og ættum vér þá ekki miklu fremur 


að gjöra slíkt hið sama: vér, sem erum synd- 
SJ , y 


ugir og ófullkomnir; vér, sem einatt vísvit- 
andi eða óvitandi gefum öðrilín grundað ásök- 
unarefni, og sem í flestum vorum svo kölluðu 
góðverkum látum oss meir eða minna stjórna 
af eigingjörnum hvötum? Gætum þess, að þó 
vér, ef til vill, ekki söum valdir að því, sem 
oss er borið á brýn, þá erum vér þó sekir 
og hegningarverðir í Guðs augum og gætum 
ekki svarað honum einu orði til þúsund, ef 
hann vildi í röttlætisdóm við oss ganga. Jesú 
heilaga þögn og þolinmæði spratt af undir- 


„gefni undir Guðs vilja og elsku til vor synd- 


ugra manna. Hann hataði syndina, en elskaði 
syndarana. Ó, Guð minn góður! hversu ólíkt 
er þetta voru hugarfari, sem elskum synd- 
ina, en hötum vora breysku bræður undir 
eins og þeir eitthvað gjöra á hluta vorn; 
sem ekki þolum öðrum eitt stygðaryrði, en 
vilum þó ekki fyrir oss, þegar svo ber 
undir, að hugsa 'og tala illt um aðra, og vilj- 
um að þeir umberi oss það: Af hverju kemur 
P. Pjetursson. Hugvekjnr. 11. 6 


82 20. hugvekja. 


þetta, nema af sjálfsþótta og drambsemi, af 
köldu og kærleikslausu hjarta? Æ, Drottinn! 
kenn þú mér að yfirvinna hið illa með góðu, 
að blessa þá, sem mér bölva, og biðja fyrir 
þeim, sem mig hata. Gef þú mér krapta til 
að breyta eptir hógværðardæmi frelsara mins 
og sýna öðrum umburðalyndi. Láttu þá hug- 
leiðingu vera sívakandi hjá mér, að eg sjálfur 
er breyskur, brotlegur og sekur og þarf dag- 
lega þinnar fyrirgefningar við. Æ! hvernig 
gæti eg dirfzt að koma fram fyrir þitt heilaga 
auglit með hjartað fullt af heipt og bræði, til 
þess að biðja þig um náð og miskunsemi, 
biðja þig um uppgjöf á minni syndasekt, þar 
- sem þú sjálfur hefir gjört það að skilyrði, að vér 
-fyrirgefum vorum skuldunautum. Nei, Drott- 
inn! hér eptir vil eg hvorki í orði né verki 
hefna mín sjálfur, þó eitthvað sé gjört á hluta 
minn og eg verði fyrir ósönnum ásökunum 
og illu umtali annara manna. þér einum til- 
heyrir hefndin, því þú ert hinn alskygni og 
heilagi dómari. En eg bið þig að hefna ekki 
þess, sem mér er gjört á móti, nema hefndin 
miði þínu nafni til lofs og dýrðar, eða til þess 
að betra þá, sem mér gjöra rangt til, og fá 
þá til að elska mig eins og eg vil elska þá. 
En þóknist þér að reyna mig með mótgjörðum 
annara og að auðmýkja hjarta mitt, þá verði 
þinn vili, eg vil með hógværð og umburðar- 
lyndi drekka þann reynslu-bikar, sem þú réttir 
mér.. Eg treysti því, að þú hafir skrifað mitt 
nafn í lífsins bók, og þessi von lætur mig 


20. hugvekja. 83 


skoða allt, sem mér mætir, hvort heldur það 
er blítt eða strítt, eins og meðal í þinni mildi- 
ríku forsjónarhendi til minnar betrunar og helg- 
unar. Upp til þín, Guð minn! vil eg því lypta 
augum mínum, hvað sem fyrir mig kemur og mér 
ber að höndum. Í stað þess að reiðast bræðr- 
um minum, þó þeir beri á mig ósannar sakar- 
giftir, í stað þess að launa illt með illu, vil 
eg biðja fyrir þeim og auðmýkja mig undir 
þína voldugu hönd, sem hefir hatur annara 
til að hirta mig sekan; en þessi hirting skal 
styrkja hjá mér traustið til þinnar eilífu miskun- 
semi, því þú ert sá góði himneski faðir, sem 
hirtir þín börn hér á jörðunni einúngis til 
þess að gjöra þau eilíflega sæl á himnum. 
Amen. 


21. hugvekja. 


Þegar Heródes sá Jesúm, varð hann næsta 
glaður, því lengi hafði hann langað til að sjá 
hann, því hann hafði heyrt margt af honum 
sagt; vænti hann nú að sjá eitthvert teikn af 
honum. Spurði Heródes hann á marga vega, 
en hann svaraði engu. Gengu þá fram hinir 
æðstú prestar og skriptlærðir og áklöguðu 
hann harðlega; en Heródes og stríðsmenn 
; 6" 


S4 21. hugvekja. 


hans hæddu hann og gjörðu gys að honum, 
lögðu yfir hann hvitt klæði og sendu hann 
aptur til Pílatusar. Á þessum sama degi urðu 
þeir Heródes og Pílatus vinir, því áður hafði 
verið fjandskapur þeirra á milli. 


Pilatus sá, að Jesús var öldúngis saklaus, 
og vildi því gjarnan láta Jesúm lausan. En 
að hinu leytinu vildi hann ekki baka sér óvild 
Gyðingalýðsins, og leitaði því allra bragða til 
að koma sér úr þessum vanda. Þegar hann 
þess vegna heyrði Galíleu nefnda, sendi hann 
Jesúm til Heródesar Antipas, sem þar var 
landstjórnari, en þá var staddur í Jerúsalem. 
Það var sá sami Heródes, sem hafði látið háls- 
höggva Jóhannes skírara (Matth. 14., 1.—11.). 
Heródes var léttúðarfullt og holdlega sinnað 
veraldarbarn, sem ekki þekkti neitt æðra en 
munað og sællíi.. Hann hirti ekki um að 
komast að sannleikanum, eða rannsaka, hvort 
sakargiftir og ákærur Gyðinganna gegn Jesú 
væru á nokkrum rökum byggðar; hans einasti 
tilgangur var, að skemmta sér og hirðmönnum 
sínum með því að láta Jesúm gjöra tákn og 
furðuverk. Hann hafði heyrt margt sagt af 
Jesú og lærdómi hans, og því spurði hann 
hann á marga vega, ekki til að fræðast um 
sannleikann, heldur af forvitni og nýjúngagirni, 
til þess að geta gjört gys að því og styrkzt 
í vantrú sinni. Þannig breyta óguðlegir menn 


a 


21. hugvekja. 85 


enn í dag. Þeir hafa guðleg efni sér að leik- 
fangi, hæðast að öllu því, sem holdlegur skiln- 
íngur þeirra ekki getur gripið; þeir heimta 
tákn og stórmerki, til þess að geta trúað; 
látast spyrja Jesúm á marga vega, en leita 
ekki sannleikans af hreinskilni né bjartans al- 
vöru. Sá þar á mót, sem vill spyrja Jesúm til 
að fræðast og frelsast, sem hugsar um hið 
eina nauðsynlega og lætur sér annt um sína 
sálarheill, hann leggur ekki ónytjuspurningar 
fyrir frelsara sinn, heldur lætur hann sér 
lynda að spyrja, hvað hann eigi að gjöra, til 
þess að eignast eilíft líf (Lúk. 10., 25.). Hon- 
um er mest um það hugað, að vita, hvernig 
hann fái gjört Guðs vilja, hvernig hann bezt 
geti stjórnað girndum sinum og tilhneigingum 
og ratað þann veg, sem til lífsins leiðir. Hann 
leitast við að uppgötgva sannleikann. með því 
að rækja skyldur sínar, en ekki að efast um 
sannleikann til þess að geta komið sér hjá 
því að hlýða Guðs boðum.  Varasta, kristinn 
maður! að fylla þeirra flokk, sem gjöra gys 
að guðsorði, eða hafa það gálauslega um hönd; 
þegar þú les það eða heyrir það lesið, þá 
íhuga þú það með andakt og eptirtekt og 
heimfær það til þín og þíns sálarástands. 
þó heimurinn hendi gaman að guðrækni þinni, 
þá lær þú af“ frelsara þínum að umbera það 
með þögn og þolinmæði. Jesús svaraði Her- 
ódes engu, af því hann, sem vissi hvað með 
manninum bjó, sá, að spurningar Heródesar 
spruttu einúngis af hégómlegri forvitni og 


86 21. hugvekja. 


nýjúngagirni. En þegar þú spyr Jesúm af 
hjartanlegri löngun eptir guðsríki, af hjartan- 
legri löngun eptir að verða hans sannur læri- 
sveinn, þá mun hann svara þér, og með sinu 
orði og anda leiða þig í allan sannleika og 
svala sérhverri guðrækilegri löngun sálar þinn- 
ar. Í hans heilaga orði finnur þú svar upp á 
sérhverja spurningu, sem miðar til að gjöra 
þína útvalningu vissa; í hans heilaga dæmi 
sér þú ljós og leiðarvísi, sem þú óhultur getur 
fylgt, til að þræða veg helgunarinnar og hins 
eilífa lífsins, og í hans friðþægjandi dauða 
finnur þú hvild og huggun í lífi og dauða. 
Æ, vanræktu því ekki að spyrja frelsara þinn 
ut marga vega" meðan þú ert enn á veginum, 
meðan þú ert enn á þessari jarðnesku veg- 
ferð þinni; vanræktu ekki að biðja hann og 
úthella bjarta þínu fyrir honum, segja honum 
frá allri þinni sálarþörf og spyrja hann til 
ráða. Hann einn hefir orð hins eilífa lifsins, 
hann einn er vegurinn, sannleikurinn og lífið; 
hann einn getur gefið sálu þinni hvild. Þegar 
Heródes ásamt hirðmönnum og hermönnum 
sínum var búinn að hæða Jesúm og leggja 
yfir hann hvitt klæði í háðúngar skyni, sendi 
hann Jesúm aptur til Pílatusar, og á þeim 
degi urðu þeir Heródes og Pilatus vinir. Jesús 
varð þannig meðal til þess, að koma vináttu 
og samlyndi á milli þessara manna, sem áður 
voru óvinir. Láttu, kristinn maður! þetta gefa 
þér þá hugvekju, að leitast við að koma al- 


staðar fram til góðs; varastu að æsa til haturs, 


21. hugvekja. 87 


ófriðar og ósamlyndis meðal manna, en kapp- 
kosta þú hvervetna, ekki einúngis að hafa 
frið við alla menn eins mikið og í þínu valdi 
stendur, heldur einnig að færa allt til betri 
vegar fyrir öðrum og sætta þá, sem ósattir 
eru, og gættu þess jafnan, að þeir eru sælir, 
sem friðinn semja. Jesús varð meðal til þess, 
að þeir Pílatus og Heródes urðu vinir. En 
af því þeir voru báðir holdlega sinnaðir menn, 
gat vinátta þeirra ekki verið sönn vinátta, því 
vinátta heimsins barna byggist á eigingirni 
og tímanlegri hagnaðar von; en vinátta guðs- 
barna sprettur af æðri rót, af elsku til Guðs 
og manna. Kosta þú kapps um það, kristinn 
maður! að koma þér í vináttu, fyrst og fremst 
við Guð og frelsara þinn, og síðan við góða 
og guðhrædda menn, sem eins og þú leita 
helgunar sinnar í guðsótta. Trúir og tryggvir 
vinir eru sannarleg guðsgjöf. 

Að leita þinnar vináttu, Drottinn! skal 
vera hið æðsta mark og mið vors lífs; vér 
viljum láta oss nægja þína náð, því hún felur 
i sér öll önnur andleg og eilif gæði; hún 
er það, sem gjörir oss farsæla hér og sálu- 
Hólpna síðar meir. Amen. 


88 
22. hugvekja. 


Nú lét Pílatus saman kalla hina æðstu presta, 
höfðingjana og fólkið, og tók svo til orða: 
Þér hafið fært mér þenna mann, svo sem þann, 
er frásnéri lýðnum; en sjáið, nú í yðar viður- 
vist hefi eg rannsakað málefni hans og ekki 
fundið hann sekan í nokkru því, er þér ákærið 
hann fyrir; ekki heldur Heródes, því til hans 
sendi eg yður sjálfa. Sjáið nú, ekkert er það 
af honum drýgt, sem dauða sé vert; ætla eg 
því að refsa honum og láta hann lausan". Á 
„hátíðinni var landstjórnarinn vanur, að láta fólk- 
inu lausan bandingja þann einn, er þeir sjálfir 
kysu; en þá var þar bandíngi nokkur nafn- 
kunnur, sá er Barabbas hét; en hann var fyrir 
upphlaup í borginni og manndráp settur í 
myrkvastofu. Fólkið beiddi, að landstjórnar- 
inn vildi gjöra eins og hann væri vanur. Nú 
er þeir voru samankommir, tók Pílatus svo til 
orða: „Það er venja, áð eg gefi yður einhvern 
bandíngja lausan á páskum; hvorn vilið þér 
nú að eg gefi yður lausan, morðingjann Bar- 
abbas, eða Jesúm, sem Kristur er kallaður"? 
þvi hann vissi, að þeir höfðu Jesúm fyrir 
haturs sakir fram selt. En er hann sat á 
dómstólnum, sendi kona hans til hans og lét 


% 


én ft) 22. hugvekja. 89 


segja honum: „láttu þenna saklausa mann vera, 
því margt þúngt hefir mér borizt í drauma í 
dag bans vegna". En hinir æðstu prestar og 
öldúngarnir eggjuðu alþýðuna, að þeir skyldu 
biðja um Barabbas, en Jesúm skyldu þeir líf- 
láta. Síðan tók landstjórnarinn til orða og 
mælti: „Hvorn þessara tveggja vilið þér að 
eg geli yður lausan"? En þeir sögðu: „Bar- 
abbas". Pílatus, sem vildi láta Jesúm lausan, 
kallaði þá aptur til þeirra og sagði: „Hvað 
skal eg þá gjöra við Jesús, sem kallast Krist- 
ur"? Fólkið kallaði þá aptur upp og sagði: 
uKrossfestu! krossfestu hann"! Pilatus spurði 
þá í þriðja sinn: Hvað illt hefir hann þá 
gjört? eg finn enga dauðasök hjá honum, því 
vil eg refsa honum og láta hann svo lausan". 
En Gyðingar hrópuðu því ákafar: „krossfestu 
hann"! og þeir fylgdu þessu því fastara fram 
með miklum óhljóðum og heimtuðu að hann 
væri krossfestur, og óhljóð þeirra og hinna 
æðstu presta tóku yfir. 


Þegar vér lesum píslarsögu frelsara vors, 
þá eru það alltaf tvær ólíkar myndir, sem 
bera fyrir augu vor. Annars vegar sjáum vér 
Jesú heilaga sakleysi, hans guðdómlegu hóg- 
værð og undirgefni undir vilja sins himneska 


90 22. hugvekja. 


föður; en hins vegar sjáum vér mannlega 
blindni og spillíngu á sínu æðsta stigi í hatri 
og vitstola æði Gyðinganna. En í öllu þessu 
birtist Guðs eilífa visdómsráð oss til frelsis 
og sáluhjálpar. Pílatus, sem sá og viður- 
kenndi Jesú sakleysi, leitaðist með ýmsu móti 
við að komast hjá því að upp kveða yfir hon- 
um dauðadóm, en hafði ekki þrek í sér til 
að dæma hann sýknan saka. Þannig fer það 
ætið fyrir syndugum manni, þegar hann af 
ótta fyrir mönnum, eða til að smjaðra fyrir 
þeim, ekki vill gjöra það sem rétt er, en hikar 
ser þó við að breyta á móti betri vitund, þá 
leitar hann ýmsra bragða til að kofilast úr 
slíkum vanda, en star optast nær með þvi, 
eins og Pílatus, að þagga niður rödd samvizku 
sinnar og verða syndarinnar þræll. Ein af 
þessum tilraunum Pílatusar, að láta Jesúm 
lausan, var sú, að hann bauð Gyðingunum, 
hvort þeir vildu heldur, að hann gæti þeim 
lausan Barabbas eða Jesús. En þeir kusu 
Barabbas. Þeir vildu heldur manndráparann 
og óbótamanninn, en heilagan Guðsson. Hefði 
Kristur verið af heiminum, þá hefði heimurinn 
tekið hann að sér, eins og hann tók Barabbas 
að sér, sem var af heiminum og að hans skapi. 
En vér breytum stundum áþekkt þessu, bræður 
góðir! Barabbas er hinn gamli maður í oss, 
vort holdlega syndumspillta eðli. Guð vill, 
að vér skulum krossfesta það með girndum 
þess og tilhneigingum. En, æ! því miður 
höfnum vér einatt Kristi, til þess að geta 


22. hugvekja. 9t 


frelsað vorn gamla Adam. Barabbas er heim- 
urinn og hans gæði, auðæfi, metorð, munaður 
og eigingirni. Ö! hversu margir meta þetta 
ekki meir en ríkdóm Guðs náðar, Krists dýrð 
og sína eigin sáluhjálp? Meðan Pílatus sat á 
dómstólnum; sendi kona hans til hans og tók 
honum vara fyrir að sakfella Jesúm. Í hvert 
sinn, sem vér eigum að velja milli góðs og 
ills, sitjum vér einnig á þeim dómstóli, sem 
Guð hefir upp reist í vorum björtum, og eig- 
um að upp kveða dóm yfir því, hvort vér 
heldur viljum hlýða hans boðum eða syndar- 
innar áeggjunum, og í hvert sinn sendir hann 
oss aðvarandi rödd samvizku vorrar, og lætur 
sitt heilaga orð minna ess á hvað vér eigum 
ð gjöra; já, reynir með öllu móti til að fá 
oss til að velja hið góða hlutskiptið. En þrátt 
fyrir allar aðvaranif og bendíngar Drottins, 
þrátt fyrir allar áminningar Guðs og manna, 
verður það þó, því miður, einatt ofan á, að vér 
látum oss leiða af fortölum vorrar holdlegu 
náttúru, en hrindum Jesú úr björtum vorum. 
Það er eins og Pílatus hafi orðið hræddur og 
hissa á Gyðinganna óguðlega vali, þegar þeir 
heldur kusu Barabbas en Jesús. Fn mættir 
þú þá ekki verða hrædd og hissa, sála min! 
þegar þú tekur holdið og "heiminn fram yfir 
Guð og frelsara þinn? og ættir þú ekki að 
láta þennan ótta knýja þig til að hafna synd 
og óguðlegu athæfi eptirleiðis, en aðhyllast 
Drottinn? Eða þegar þú spyr sjálfa þig, eins 
og Pílatus spurði Gyðingana: „hvað skal eg 


92 22. hugvekja. 


þá gjöra við Jesús, sem kallast Kristur“? 
Ætlar þú þá enn á ný að taka undir með Gyð- 
ingum og segja: „krossfestu hann"! ætlar þú 
enn á ný að hrinda honum frá þér og varna 
honum inngöngu í hjarta þitt? O, Jesú! varð- 
veittu mig frá þessari blindni; hrærðu „hjarta 
mitt með þínum anda, svo eg geti elskað þig 
af öllu hjarta og tekið þig fram yfir alla hlati; 
lofa þú mér að lifa í þér, svo ekkert fái skilið 
mig við þinn kærleika, svo eg geti lifað og 
dáið í lifandi samfélagi við þig. Loksins spyr 
Pílatus Gyðingana: hvað illt hefir hann þá 
gjört? eg finn enga dauðasök hjá honum“. 
Þessu svara þeir ekki beinlínis, heldur æpa 
því meir, að hann eigi að krossfestast. Ól 
hvað hafðir þú til saka unnið, himneski lausn- 
ari! nema það eina, að þú gjörðir alla hluti 
vel, að þú gafst blindum sýn, lézt halta ganga, 
líkþráa hreinsast, heyrnarlausa heyra, dauða 
upp rísa og boðaðir fátækum evangelium? Hvað 
hafðir þú til saka unnið nema það, að þú elsk- 
aðir oss synduga menn og gafst þig í dauð- 
ann fyrir oss? En þegar vér spyrjum sjálfa 
oss: „hvað illt höfum vér þá aðhafzt"? megum 
vér þá ekki taka undir með skáldinu og segja: 
Allt hef eg, Jesú, illa gjört, allt það að bæta 
þú kominn ert". Já, hjá oss er dauðasökin, 
vör höfðum verðskuldað hinn eilifa dauða, en 
höfum nú lífið, hið eilífa lífið, í þínu blessaða 
nafni. Amen. 


93 


23. hugvekja. 


Þá tók Pílatus Jesúm og húðstrýkti hann. 


Þegar vér íhugum pínu og dauða frelsara 
vors, þá er það tilgangur hugleiðinga vorra, 
að innræta hjá. oss viðbjóð við syndinni, en 
glæða hjá oss elsku til hans og þakklæti við 
hann. Þess vegna nemum vér nú einnig staðar 
við það atriði í Jesú pínu, er vör nýlega heyrð- 
um, að Pílatus tók Jesúm og húðstrýkti hann. 

* Húðstrokan var þræla- hegníng, og getur þetta 
minnt oss á, að Jesú húðstr oka vaf einn partur 
af því hinu dýrmæta lausnargjaldi, er hann 
keypti oss með úr þrældómi syndarinnar, og 
jafnframt tekið oss vara fyrir, að leggja oss 
aptur undir hennar þrældómsok, með því vér 
erum svo dýru verði keyptir. Pílatus tók nú 
Jesúm og húðstrýkti hann, og það er eins og 
vér í anda sjáum frelsarans heilaga líkama 
alblóðugan og sundurflakandi af sárum undan 
svipum  grimmdarfullra heiðinna. hermanna. 
Þessi sjón hlýtur að særa og hræra sérhverja. 
guðrækna sál; en ætti hún ekki líka að vera 
kröptugasta upphvatning fyrir oss til þess að 
krossfesta holdið með girndum þess og til- 
hneigíingum ? ætti hún ekki að taka oss vara 
fyrir því, að láta svo dátt að líkama vörum, 
að það æsi vorar holdlegu girndir, eða of- 
þýngja hann með ofáti og ofdrykkju og hafa 
magann fyrir vorn Guð? Vör Sjáum í anda 


94 23. hugvekja. 


Jesú blóðugu sár og benjar, og þessi sjón 
hlýtur að vekja hjá oss elsku til hans og 
þakklæti við hann, sem varð að þola þetta 
fyrir oss til að græða vor syndasár. Guð 
gæli, að þessi vor syndasár ekki væru dauð 
og fúin, heldur að vör gætum fundið til sviða 
og sársauka af þeim, því það „er einkaskil- 
yrðið fyrir því, að þau verði læknuð; eina 
'áðið til þess, að vér getum „komizt til heilsu 
í trúnni". Þegar vér á einhvern hátt særum 
eða meiðum líkama vorn, þá erum vér næsta 
tilinníngasamir; þegar einhver særir oss í 
orðum. eða gjörir eitthvað á hluta vorn, eða ' 
vor tímanlega velferð fær einhvern áblástur, 
þá erum vér mjög viðkvæmir, og oss tekur 
þetta óvenjulega sárt; en þó vér særum sál 
og samvizku vora með ótal hörmúngasárum 
syndarinnar, það er oss vant að liggja í léttu 
rúmi. Vér ættum þó að gæta þess, að hin 
líkamlegu og tímanlegu sárin geta gróið aptur, 
þó ekki verði fyr en í gröfinni; en séu vor 
andlegu syndasár ekki læknuð í tíma, fylgja 
þau oss inn í eilífðina. Sá andlegi dandi, 
sem vér hleyptum í þau hér, verður þar að 
eilífum dauða, og þau „ýfast eiliflega upp af 
orminum, sem aldrei deyr, og eldionima sem 
aldrei slokknar. Ó, Jesú! þú sem vegna vorra 
synda varst særður, og vegna vorra misgjörða 
lemstraður, sjá þú aumur á oss syndugum 
mönnum; þú þekkir hin djúpu sárin, er syndin 
hefir veitt oss, betur en vér sjálfir; þú sér 
betur.en vér, hversu banvæn þau eru fyrir 


23. hugvekja. 95 


vora eilífu farsæld: láttu þinn anda vekja hjá 
oss sviða og sársauka, angur og iðrun; láttu 
sjón þinna blóðugu benja vekja hjá oss við- 
bjóð á syndinni og knýja oss til að leita lækn- 
ingar hjá þér, svo vér af bjarta getum and- 
varpað, eins og Davið: „Drottinn! hegn mér 
ekki í þinni reiði og aga mig ekki í þinni 
bræði, því þín skeyti hafa hitt mig og þín 
hönd niðurþrykkir mér; það er ekkert heilt 
á mínum líkama vegna þinnar reiði; það er 
engin ró í mínum beinum vegna minna synda, 
því að mínar misgjörðir ganga mér yfir höfuð. 
Eg játa minn misgjörning og græt mína synd. 
Yfirgef mig ekki, Drottinn, minn Guð! Vertu 
ekki langt frá mér; hraða þú þér mér til 
bjargar, Drottinn, mitt hjálpræði"! (Sálm. 38.). 
Vissulega hefir vor guðdómlegi frelsari fundið 
til mikillar kvalar og sársauka á sínum bera 
og blóðuga líkama, en ekki hafa þau hin and- 
legu sárin verið sviðaminni, sem hann bar 
vegna synda vorra, því hann sampíndist eymd- 
um vorum. Og í hvert sinn, sem þú syndgar, 
kristinn maður! þá fyllir þú þeirra flokk, sem 
særðu frelsara þinn; þá særir þú hjarta hans, 
sem elskar þig svo heitt og leið pinu og 
dauða þin vegna; og þau sárin, sem þú veitir 
honum, eru meiri og hegningarverðari en hin, 
sem hann varð að þola af heiðnum hermönn- 
um, sem ekki þekktu Guð, né vissu, hver 
Jesús var. Pílatus leitaðist við að sefa heipt- 
aræði Gyðinganna og ímyndaði sér, að Jesú 
húðstroka mundi hræra þá til meðaumkunar, svo 


96 23. hugvekja. 


hann að því búnu mundi geta látið Jesúm 
lausan; já, hann játaði opinberlega optar en 
einu sinni, að Jesús væri saklaus. Hann viður- 
kenndi sannleikann, og vissi þó ekki, hvað 
sannleikur var. Oskanda væri, að vér, kristnir 
menn! sem erum uppfræddir í hinum eilífa 
sannleika, værum ætíð eins fúsir og þessi 
heiðingi á að játa sannleikann; óskanda væri, 
að vér, sem tökum oss dómsvald yfir bræðrum 
vorum, værum ætið eins fúsir og hann á að 
kannast við sakleysi annara. Og hversu miklu 
hegningarverðari en hann munu þá þeir vera 
í augum Drottins, sem kalla sig kristna, en 
víla þó ekki fyrir sér að halla rétti lítilmagn- 
ans, láta sig í dómum sínum leiða ýmist af 
hatri, ýmist af vild og vináttu, ljósta ósönaum 
óhróðri upp um náúngann, eða gjöra sér far 


um að útbreiða hann. Gætum þess, kærir 


bræður! sem frelsari vor hefir sagt, að það 
sem vér gjörðum einum af þessum sinum 
minnstu bræðrum, það væri sér gjört. Með 
því að syndga á móti sjálfum oss og náúnga 
vorum særum vér frelsara vorn, því sérhver 
synd á móti sjálfum oss, og náúnganum er 
líka synd á móti Guði. Ó, Jesú! vér viljum 
ekki einúngis virða fyrir oss þína blóðugu 
mynd á Gabbata, heldur lypta anda vorum í 
hæðirnar upp til þín, þar sem þú ert ímynd 
Guðs veru og ljómi hans dýrðar; já, upp til 
þín viljum vér mæna vorum trúar og vonar 
augum, þangað til vér fáum að sjá þig aug- 
liti til auglitis. Amen. 


eð 


á 


24. hugvekja. 


Síriðsmenn landstjórnarans leiddu Jesúm inn 
í þínghúsið og söfnuðu að honum öllum flokkn- 
um, afklæddu hann og færðu hann í purpura- 
kápu, flöttuðu kórónu af þyrnum og settu á 
höfuð honum, létu reyr í bönd hans, hneigðu 
sig fyrir honum, hæddu hann og mæltu: „heill 


sértu, Gyðinga konúngur"! hræktu á hann, 
tóku reyrinn og hröktu um höfuð honum, féllu 


svo á kné og lutu honum. 


Alltaf aukast nú og margfaldast píslir frels- 
ara vors. Sundurflakandi af sárum og blóð- 
ungum svíðandi benjum er hann nú aptur leiddur 
inn í þínghúsið, og þar safnast utan um hann 
heill hermanna flokkur, til að hæða og van- 
virða hann á allar lundir. Til að gjöra gys 
að konúngstign hans, færa þeir hann í rauða 
kápu í stað þeirrar purpurakápu, sem kon- 
úngar voru vanir að bera, og í staðinn fyrir 
kórónu, setta gulli og gimsteinum, flétta þeir 
þyrnikrans með hvössum broddum og setja 
hann á. höfuð honum, og fyrir veldissprota 
láta þeir reyr í hönd hans, til að sýna hversu 
veikt og aflvana veldi hans væri. Hér við 
bæta þeir smánarlegu háði í orðum og við- 
móti, hrákum og höggum. Hann stendur þar 


forsmáður og fyrirlitinn, eins og auðvirðileg- 


FP. Pjetursson. Hugvekjur. 1. 7 


By 


98 24. hugvekja. 


astur allra manna. Já, alltaf aukast og marg- 
faldast píslir frelsara vors;-en aukast þá líka 
að því skapi vorar góðu og guðrækilegu hug- 
arhræringar?  Eykst að því skapi viðbjóður 
vor við syndinni af íhugun Jesú margföldu 
písla? Glæðist að því skapi elska vor til hans 
og þakklæti vortvið hann? Eflist að því skapi 
trúartraust vort og bænrækni vor? Styrkjast 
að því skapi vor betrunar áform? Eða stend- 
ur þetta allt í stað? Það sem vér nú höfum 
heyrt og lesið um margfjölda Jesú písla, 
hefir það engin vekjandi, engin hrærandi, 
engin betrandi áhrif haft á hjörtu vor? Lát- 
um vér það þjóta eins og vind um eyrun, 
án þess að gefa því frekari gaum? Skoðum 
vér það eins og einhverja fornaldarsögu, sem 
oss sé óviðkomandi? Ó, hversu dauð og til- 
finníngarlaus væru vor hjörtu, ef þau gætu 
ekki viknað við Jesú pínu, við þá hugleiðingu, 
að-hann varð að þola allt þetta vegna vorra 
synda! Ó, hversu andvaralausir hlytum vér 
að“ vera, ef oss aldrei yrði það fyrir, að renna 
huganum frá Jesú pínu til sjálfra vor og vors 
eigin sálarástands, og hugleiða sambandið milli 


hennar og vorra synda!  Eins-og Jesú frið- 
þægjandi pína og dauði yfir höfuð minnir oss 


á hans óendanlega kærleika til vor syndugra 
manna, eins minnir líka sérhvert einstakt at- 
vik í hans pínu oss á mannlega synd; já, jafn- 
vel þyrnikórónan, sem með sínum hvössu 
broddum særði hans blessaða höfuð, minnir 
oss á upptök, eðli og afleiðingar syndarinnar. 


24. hugvekja. 99 


æþyrna og þistla skal jörðin þér bera", sagði 
Guð við vora fyrstu foreldra, þegar þeir höfðu 
brotið hans boð (1. Mós. b. 3., 48.), og nú 
uppsker Jesús avöxt mannkyns-syndarinnar. 
Er ekki líka sérhver synd þyrnibroddur í 
samvizkunni? Er ekki syndin broddur dauð- 


ans? — Æ, sála min! þínar syndir áttu líka. 


þátt í þessu; einnig þú hefir hjálpað til að 
flétta þessa þyrna, þenna syndakrans. Einnig 
mínar syndir barst þú, frelsari minn! einnig 
mína þyrna, einnig brodd míns dauða tókst 


þú á þig og tókst hann burt frá mér. Synda- 


kransinn á þínu höfði er orðinn að vorum 


„sigurkransi. Dauði! hvar er þinn broddur? 


helvíti! hvar er þinn sigur? Guði sé lof, sem 
oss hefir sigurinn gefið fyrir Jesúm Krist"! 
Þín þyrnikóróna, Drottinn minn! er nú orðin 
min hjartans huggun, þegar eg verð að bera 
þyrnikórónu þjánínga og mótlætinga. Æ! þess 
vegna vil eg ekki mögla, þó eg fái eitthvað 
mótdrægt að reyna; ekki sækjast eptir því 
sífelt að baða í rósum, fyrst þú varst stúng- 
inn með þyrnibroddum.  Þóknist þér að fá 
mér þína þyrnikórónu að bera, þá skal eg í 
auðmýkt taka við henni, því á henni vaxa 
rósir, sem munu breyta hrygð minni í fögnuð. 
En hvað sem þér þóknast að láta mér mæta 
á þessari jarðnesku vegferð, þá láttu mig 
aldrei gleyma þinni þyrnikórónu, aldrei gleyma 
þinni bitru pínu; tak þú þér bústað í sálu minni, 
svo þar aldrei framar vaxi þyrnar né illgresi 
syndarinnar, er kæfi þitt orð og verkanir þess 
7 


FR 


100 24. hugvekja. 


í hjarta mínu, heldur fái eg borið mikinn 
ávöxt til eilifs lífs, og loksins úr býtum borið 
þá himnesku kórónu réttlætisins, sem þínum 
trúlyndu þjónum er fyrirheitin á dýrðarinnar 
og sælunnar landi. Æ! híngað til hefi eg ein- 
att verið eins og „reyr af vindi skekinn", 
breyskur, hviklyndur og óstöðugur í hinu góða; 
styð þú mig með þinni máttarhendi og leyf þú 
mér að halda mér fast við þann himneska 
veldissprota, sem þú stjórnar þínu ríki með; 
æ! lofa þú:mér að eins að „snerta fald þinna 
Í klæða",“éSnerta þína himnesku purpurakápu, 
er ljós af Guðs dýrðarljósi, svo eg jafnan 
framgangi í ljósinu og verði ljóssins barn, 
svo.eg verði þinn þjónn og þitt barn, og það 
verði mín æðsta unaðsemd, að falla fram og 
tilbiðja þig, að lofa og vegsama þig hér og 
síðarmeir, frá því nú er og að eilífu. Amen. 


25. hugvekja. 


Pílatus gekk þá út aptur og sagði til Gyð- 
inganna: „Sjáið! eg leiði nú Jesús aptur til 
| yðar, svo að þér vitið, að eg finn enga sök 

hjá honum“. Jesús gekk þá út með þyrni- 
| kórónu á höfði og í purpurakápu, og Pilatus 

sagði til þeirra: „Sjáið manninn"! En þegar 
prestahöfðingjarnir og þjónar þeirra sáu hann, 
= æptu þeir og sögðu: „Krossfestu! krossfestu 


25. hugvekja. 101 


hann"! Pílatus sagði: „Takið þér hann og 
kossfestið, því að eg finn enga sök hjá hon- 
um". Gyðingar svöruðu: „Vér höfum lög og 
eptir vorum lögum á hann að deyja, því að 
hann hefir gjört sig sjálfan að Guðssyni". 


þó Pílatus væri nú farinn að venjast við 
að horfa á þær píslir, sem Jesús hlaut að 
þola, varð hann þó hrifinn af sárri meðaumkun, 
þegar hann sá þá himnesku tign, sem hjá 
Jesú skein gegnum hina dýpstu jarðnesku 
smán og vanvirðu, og hann gat ekki ímyndað 
sér, að hjarta nokkurs manns væri svo hart 
og vonzkufullt, að það fengi af borið slíka 
sjón, án þess að. brærast og vikna. þess 
vegna sýndi hann nú Gyðingum Jesú aumk- 
unarverða útlit og mælti: „sjáið manninn"! 
Enginn hefir nokkurn tima verið eins heilagur 
og saklaus og Jesús, og enginn hefir nokkurn 
tíma reynt aðrar eins kvalir og hann. Það 
er eins ómögulegt, að útmála stærð Jesú pínu, 
eins og að lýsa því guðdómlega hugarfari, 


sem hann: bar hana með. . Hann stóð þolin- 
móður og hógvær eins og lamb, sem leitt er 


til slátrunar, og upplauk ekki sínum munni. 
Hjá honum sjáum vér þann eilífa kærleika og 
þá óendanlegu miskunsemi, sem hlýtur hjá 
hverjum óspilltum manni að vekja undrun og 
lotningu, elsku og þakklæti; og í hvert sinn 
sem vér virðum fyrir oss:Jesú misþyrmdu 


102 25. hugvekja. 


mynd, þá er eins og vér heyrum hann ávarpa 
oss á þessa leið: | þetta gjörði eg fyrir þig; 
hvað gjörir þú fyrir mig"? Aldrei hefir nokkur 
sú mynd verið til í veröldinni, er gæti vakið 
hjá oss eins innilegar auðmýktar og blygð- 
unar tilfinningar, eins og frelsarans blóðuga 
mynd á Gabbata, eða sárari angist og dýpri 
hrygð yfir vorri miklu syndasekt: en aldrei 
hefir líka nokkur önnur mynd verið eins hugg- 
unarfull fyrir alla þjáða krossberendur og 
iðrandi sálir, því þar sjá þær Guðs náðarfaðm 
útbreiddan móti föllnu og syndugu mannkyni; 
þar sjá þær Guðs heilaga réttlæti sameinað 
hans eilífa kærleika og heyra þessi huggunar- 
fullu orð til sín töluð: „Guð vill ekki synd- 
arans dauða, heldur að hann snúi sér og lifi"; 
þér eru þínar syndir fyrirgefnar, far burt 
og syndga ekki framar“. Sá sem ekki kemst 
við af því, að sjá Drottinn sinn með þyrni- 
kórónuna og purpúrakápuna, blóðugan og benj- 
um hlaðinn, hrakinn og hæddan, og ekki lætur 
þessa sjón vera neina hvöt fyrir sig til að 
veita freistíngunum mótspyrnu né hafa nokkur 
ábrif á það, "hvort hann eigi heldur að fylgja 
fortölum sinna vondu fýsna og heimsins tæl- 
andi fagurgala, eða laðandi ró Guðs og 
hans helgandi náðar — hann hefir aldrei fyrir 
alvöru skygnzt inn í leyndardóm friðþægingar- 
innar og hins guðlega kærleika. þú kvartar 
yfir því, kristinn maður! og angrast af því, 
að þó þú hrærist af að hugleiða Jesú pínu, 
þá hafi þó þínar góðu hjartahræríngar ekki 


25. hugvekja. 103 


stöðugt viðnám hjá þér, heldur hjaðni niður 
aptur, undir eins og þú komir út í soll og 
háreysti heimsins; þú kvartar yfir því og 
angrast af því, að saman við íhugun Jesú 
pínu blandist bjá þér hégómlegar hugsanir, að 
heimurinn oti að þér öðrum myndum, er skyggi 
á mynd frelsara þíns í huga þínum. Hugsa 
þú optar um hann, um hans friðþægjandi pínu 
og dauða; hugsa þú optar um sjálfan þig, það 
er að skilja : um þitt andlega ástand og þina 
eilífu sáluhjálp; hugsa þú optar um það, hve 
dýru verði þú ert keyptur, og bið þú Guð 
jafnframt í hvert sinn um að gefa þér styrk 
og staðfestu viljans, og þú munt fá að reyna, 
að hans kraptur er máttugur í veikleikanúm, 
að kraptur Jesú friðþægjandi kærleika fær 
helgandi áhrif á hugarfar og líferni þitt. þá 

mun ekki einúngis Jesú blóðuga píslarmynd 
fá stöðugt viðnám í huga þínum, heldur mun 
hann sjálfur taka sér þar bólfestu og með 
sínum anda hreinsa það og helga, svo þú 
verðir hans sannur lærisveinn til alls góðs 
verks reiðubúinn. Ó, Jesú! þú gekkst nú út 
með þyrnikórónu á höfði og íg purpurakápu. 
Láttu þinn anda sifelt minna oss á þessa sjón; 
láttu þinn anda sífelt vekja hjá oss endur- 
minningu þessara orða: „sjáið manninn!" sjáið 
Drottinn yðar og frelsara; sjáið, hvernig hon- 
um er misþyrmt vegna yðar synda, ög látið 
þessa hrærandi sjón vekja hjá yður viðbjóð 
við syndinni, en heitustu elsku til hans og 
hjartanlegasta þakklæti við hann fyrir hans 


104 25. hugvekja. 


óumræðilegu elsku. „Sjáið manninn"! sem nú 
gengur út Í dauðann, blóðugur og þyrnikrýndur 
með syndabyrði yðar í sínu heilaga bjarta; 
það er nú sú byrðin, sem liggur þýngst á 


- honum, sá broddurinn, sem særir hann mest. 


0, Drottinn minn! hvar sem eg er og hvert 
sem eg fer, skal eg ávallt hafa þig fyrir 
augum mér og geyma þína blessuðu mynd í 
hjarta minu, og þegar eg á að ganga út héðan 
í greipar dauðans, þá skal þín krossganga 
vera mín einasta huggun og athvarf. Æ! leiddu 
þá minn anda út úr „beggu lífi inn í hið æðra 
eilífa lífið, sem þú hefir leitt í ljós og afrekað 
oss syndugum mönnum, og leyf þú mér ásamt 
öllum útvöldum að sýngja þér eilíft lof og 
þakkargjörð! Bænheyr það í ind náðar nafni! 
Amen. 


20. hugvekja. 


Þegar Pílatus heyrði það, að Jesús væri 
Guðssonur, varð hann enn hræddari, gekk 
inn í þinghúsið aptur og sagði við Jesúm: 
atvaðan ertu"? en Jesús anzaði honum ekki. 
Pílatus sagði þá við hann: „Talar þú ekki 
við mig? veiztu ekki, að eg heli vald til að 


krossfesta þig og vald til að láta þig laus- 


an"? Jesús svaraði: „Ekki hefðir þú vald yfir 


þ áð 


26. hugvekja, 105 


mér, nema þér væri gefið það hér að ofan, því 
er sá enn sekari, sem ofurseldi mig þér“. Upp 
frá því leitaðist Pílatus við að láta hann laus- 
an. En Gyðingar kölluðu og sögðu: „Ef þú 
lætur hann lausan, þá ertu ekki vinur keis- 
arans; því hver sem gjörir sig að konúngi, 


hann er á móti keisaranum". 


Allar þær tilraunir, sem Pílatus gjörði til 
að sefa heiptaræði Gyðinganna gegn Jesú, 
óheppnuðust. Hann hafði ekki þrek í sér til 
að láta Jesúm lausan, þó hann yrði að játa 
sakleysi hans, heldur var hann eins og reyr 
af vindi skekinn og varð hrifinn af einni 
hræðslu eptir aðra. Stundum þorði hann ekki 


að styggja Gyðingana, af ótta fyrir því, að. 


þeir mundu ákæra sig fyrir, keisaranum og 


koma upp um sig mörgu ranglæti, sem hann 


hafði í frammi haft, svo hann kynni að verða 
settur frá völdum; stundum þorði hann ekki 
að út hella saklausu blóði beinlínis á móti 
samvizku sinni. En ótti fyrir keisarans reiði 
varð þó yfirsterkari, einkum þegar hann heyrði, 
að Jesús hefði gjört sig að konúngi. En hve 
mörgum ferst ekki líkt og Pílatusi, þegar 
þeir“ eiga að skera úr því, hvort þeir eigi að 
meta meir tímanlegan hagnað eða samvizku 
sína. þeir eru, því miður, færri, sem láta 
sannleiksástina sitja í fyrirrúmi fyrir eigin- 
girninni. Margir vilja gjöra rétt, en. vilja 


A 


106 26. hugvekja. 


ekki að það kosti sig neitt, og leita allra 
bragða, eins og Pílatus, til þess að fegra fyrir 
sjálfum sér þrekleysi sitt til hins góða. það 
er ekki hægt, að þjóna bæði Guði og heim- 
inum, og mjög hættulegt, að vilja miðla málum 
milli sannleika og lygi, milli þess sem Drott- 
inn hefir boðið og bannað. Láttu Pilatusar 
dæmi verða þér að varnaði, kristinn maður! 
svo þú ekki sért hikandi og á báðum áttum, 
þegar. þú átt at velja um, hvort þú vilir heldur 
fylgja Guðs og samvizkunnar boðum, eða eigin- 
gjörnum og syndsamlegum áeggjunum holdsins 
og heimsins, heldur fylgir því ávallt hiklaust, 
sem þú ert sannfærður um, að er rétt og satt 
og gott. Af því muntu uppskera Guðs vel- 
þóknun og rósemi samvizku þinnar. Pílatus 
hélt, að hann hefði vald til að krossfesta 
Jesúm og vald til að láta hann lausan, en 
gætti þess ekki, að hann af ótta fyrir mönn- 
um-og eigingirni hafði misst vald yfir sjálfum 
sér og úrskurðum sínum, og vissi ekki hitt, 
sem Jesús sagði honum, að hann hefði ekkert 
vald haft yfir frelsaranum, nema honum hefði 
verið gefið það hér að ofan, nema það hefði 
verið samkvæmt ráðsályktun hins eilífa kær- 
leika, að Jesús skyldi líða pínu og dauða fyrir 
oss synduga menn. Enginn tók Jesú líf frá 
honum, heldur lagði hann það frá sér af elsku 
til vor og undirgefni undir vilja síns himn- 
eska föður. Hvergi nema í hans himneska 
hjarta finnum vér orsökina til hans pínu og. 
dauða. Hvorki svik Júdasar, né hatur hinna 


26. hugvekja. 107 


æðstu presta, eða hviklyndi Gyðingalýðsins, 
hvorki þrekleysi Pílatusar né grimmd hinna 
heiðnu hermanna hafa framselt Jesúm í dauð- 
ann, heldur syndir vorar og sú eilífa ráðs- 
ályktun föðursins, að endurleysa oss með 
dauða sonarins. En þeir voru allir eins hegn- 
íngar verðir fyrir það, því þó þeir fram- 
kvæmdu vilja guðlegrar forsjónar, gjörðu þeir 
það óafvitandi, en breyttu vísvitandi mót betri 
vitund af syndsamlegum hvötum og ástæðum. 
þó heimsins alvitri stjórnari stýri afleiðingum 
synda vorra til eflingar hins góða, þá er það 
engin afsökun fyrir oss, þegar vér brjótum 
hans boð og gjörum það sem rangt er, því 
hann hefir gefið oss skynsemi og frjálsræði, 
og í sínu heilaga orði og samvizkunni opin- 
berað oss vilja sinn, og samkvæmt þessari 
þekkingu vorri og þeim hvötum og ástæðum, 
sem vér höfum til breytni vorrar, verðum vér 
dæmdir, og megum vér þá ekki óttast fyrir 
því, að sá dómur, sem uppkveðinn verður yfir 
oss, muni verða enn þýngri en dómurinn yfir 
Pílatusi, þessum heiðna landstjórnara, sem 
hvorki þekkti Guð né hans vilja? Allt frá 
fæðingu vorri hefir góður Guð gjört allt til 
þess, að uppfræða oss um sinn heilaga vilja; 
allt til þess, að sýna oss, að hans vili er fyrir 
oss sá einasti sáluhjálpar vegur; allt til þess, að 
leiða og laða oss til sin og sins ríkis. En hvern 
ávöxt hefir þetta borið hjá oss? Eru hjörtu 
vor helguð Guði og orðin hans musteri? Eða 
eru þau bústaður syndsamlegra hugsana og 


108 26. hugvekja. 


óhreinna girnda? Höfum vér gjört Guðs vilja 
að vorum vilja? Eða fylgjum vér vorum hold- 
lega, Guði fráhverfa vilja, þegar freistíngarnar 
benda oss? Höfum vér lært að afneita sjálf- 
um oss og heiminum? Eða afneitum vér 
Guði og hans boðum, þegar -svo ber undir? 
Það er mjög áríðanda fyrir oss, að vér leggj- 
um slíkar spurningar fyrir oss og svörum þeim 
með hreinskilni og alvörugefni, svo vér ekki 
svíkjum sjálfa oss, né ætlum oss betri en vér 
erum. Á þetta minnir líka Jesús oss, þar 
sem hann talar um sekt Pílatusar og. þess 
er fram seldi hann, því hinn seki á von á 
dómi, og séum vér sekir, þá verðum vér 
dæmdir. Já, „allir eigum vér að birtast fyrir 
Krists dómstóli, svo hver einn fái laun eptir 
sinni breytni í líkamanum, hvort sem hún 
hefir verið góð eða vond“. Æ, Guð minn 
góður! eg finn, að eg hefi syndgað í himininn 
og fyrir þér; eg finn, að. eg er sekur og að 
min sekt er mikil og þúng, því eg get ekki 
afsakað mig með því, að eg hafi ekki þekkt 


„þinn vilja eða fengið nógar áminningar, bend- 


ingar og uppörfanir til að hlýða honum; með 
engu get eg afsakað mig, og nema þín eilífa 
náð finni mér einhverja afsökun, þá mun eg 
sæta þúngri hegningu í þínum stranga dómi. 
En þín miskun er eilíf og óendanleg, og til 
hennar flý eg og bið þig í Jesú nafni um 
uppgjöf á minni syndasekt. „Æ, gjörðu við mig 
hvað þér þóknast; en hjálpa þú mér til að 


4 


AR 


RN 


26. hugvekja. 109 


geta þóknazt þér og til að verða þitt trútt 
og hlýðið barn! 
Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


| 21. hugvekja. 


Þegar Pilatus heyrði þetta, leiddi hann Jes- 
úín út og settist á dómstólinn á þeim stað, 
sem heitir hinn steinlagði, en á hebresku 
Gabbata. En þá var aðfangadagur páska, hér 
um bil um hádegi. Nú sagði hann við Gyð- 
inga: „sjáið! þar er yðar konúngur"! en þeir 
hrópuðu: „burt! burt með hann! krossfestu 
hann"! Pílatus sagði við þá: „á eg að kross- 
festa konung yðar"?. Þá svöruðu hinir æðstu 
prestar: „vör höfum engan konúng nema 
keisarann". 


Pílatus settist nú á dómstolinn á þeim 


stað, sem heitir hinn steinlagði. Pílatus hafði 


rétt tilað dæma, því hann hafði þegið dóm- 
aravald sitt af keisaranum; og er það vissu- 
lega nauðsynlegt mannlegu félagi til trygg- 
ingar; að dómendur séu settir til.að hegna 
glæpum og lagabrotum. En. því fremur eig- 


„um vér að varast, að taka oss. sjálfir dóms- 


110 27. hugvekja. 


vald yfir bræðrum vorum. Og hvað er þó 
tíðara, en að menn dæmi aðra og uppkveði 
ómilda dóma yfir breytni og hugarfari þeirra; 
já, margir gjöra sér enga samvizku af að 
leggja allt út á vesta veg fyrir öðrum og 
dæma um, hvern tilgang þeir hafi með hverju 
því, sem þeir gjöra, að eg ekki tali um þá, 
sem ljósta ósönnum óhróðri upp um náúnga 
sinn. Guðsorð tekur oss harðlega vara fyrir 
þessu og segir oss, að ef vér dæmum hart, 
muni Ómiskunsamur dómur yfir oss ganga, og 
með þeim sama mæli, sem vér mælum öðrum, 
muni oss aptur mælt verða. Og er þetta eðli- 
legt; því af hverja spretta ómildir dómar 
nema af kulda og kærleiksleysi hjartans? En 
mannelskan er hið annað æðsta boðorð krist- 
ilegrar trúar. En eins og harðir og ómildir 
dómar um aðra eru vottur um kærleikslaust 
hugarfar, eins lýsir það kristilegri og sannri 
sjálfselsku, að vera vandur að við sjálfan sig 
og dæma sitt eigið sálarástand hart og hlut- 
drægnislaust. Í samvizku þinni er þitt rétta. 
dómarasæti, kristinn maður! þar átt þú að setj- 
ast á dómstólinn og dæma sjálfan þig. Pílatus 
settist á dómstólinn á þeim stað, sem heitir 
hinn steinlagði; Guð gæfi, að samvizka þín 
ætti ekki samnefnt við þenna stað; Guð gæfi, 
að henni yrði ekki samjafnað við steinlagðan 
stað, né um hana yrði sagt, að yfir hana hafi 
gengið svo margar ástríður og syndir, að hún 
sé nú orðin tilfinníngarlaus og hörð eins og 
steinn. það er sagt í textanum, að Pílatus 


27. hugvekja. 111 


hafi leitt Jesúm út með sér, þegar hann sett- 
ist á dómstólinn. Gjör þú eins, kristinn mað- 
ur! tak þú Jesúm með þér, þegar þú fer að 
dæma sjálfan þig, og ber þú sálarástand þitt 
með alúð og hreinskilni saman við hans heilaga 
lærdóm, og þá muntu komast að raun um, að þú 
ert sakfallinn fyrir Guði og fjarri því helg- 
unarinnar takmarki, sem þér er ætlað að ná. 
En eins og Jesús sannfærir þig um syndina, 
réttlætið og dóminn, þannig getur og hann 
einn huggað þína hreldu samvizku með fyrir- 
heitum guðlegrar náðar, og gefið þér djörfung 
og þrek til lífernisbetrunar. Huggun fær 
þú af því að vita, að hann er frelsari þinn 
og endurlausnari, og þrek og djörfung af 
þeirri fullvissu, að hann er andlegur kon- 
úngur þinn og sinnar kirkju, að hann með siín- 
um trúuðu allt til enda veraldar styrkir þeirra 
veiku krapta í stríðinu við holdið og heiminn 
og sleppir áldrei hendi sinni af þeim. En 
jafnframt því sem þú hlýtur að dæma sjálfan 
þig sekan, verður þú að uppkveða krossfest- 
íngardóm yfir holdinu og girndum þess, og 
neyta allra krapta til að stríða við sérhverja 
syndsamlega tilhneigingu, til að atleggja brek 
og bresti og færa þér þau náðarmeðul í nyt, 
sem Guð hefir gefið þér til að viðhalda sam- 
félaginu við hann og frelsara þinn. þessa 
þarftu því fremur við, sem þú af dæmi Gyð- 
ínganna og líklega af eigin reynslu hefir séð, 
hversu hvikult og óstöðugt mannlegt hjarta 
er. Gyðingarnir afneituðu nú Jesú sem kon- 


hi 


112 27. hugvekja. 


úngi, og sögðust engan konúng hafa nema 
kéisarann;. en fyrir fám dögum höfðu þeir 
fylgt Jesú þegar hann reið inn í Jerúsalem, 
höggvið kvistu af trjánum, breitt klæði sín á 
veginn fyrir hann og heilsað honum sem kon- 
úngi með fagnaðarópi, og nokkru áður höfðu 
þeir viljað taka hann til konúngs yfir sig, 
þegar hann á eyðimörkinni mettaði fimm þús- 
undir manns á dásamlegan hátt; en hann komst 
þá úr höndum þeirra (Jóh. 6., 1.—15.). Æ, 
megum vér ekki allir játa, að hjarta vort er 
hvikult og óáreiðanlegt? Vér höfum stundum 
verið hrærðir af Guðs náðarvelgjörðum við 
oss, vér höfum heitið honum trú og hollustu 
og um stand leitazt við að ganga á hans veg- 
um. En heimurinn, vort eigið óstöðuga hjarta 3 
og þær freistingar, sem vér ekki höfum nóg- 
samlega varazt og umflúið, hafa bráðum aptur 
slökkt og sljófgað vorar guðrækilegu tilfinn- 
íngar, svo vér höfum gleymt Guðs velgjörð- 
um og vorum góðu loforðum, og ef til vill 
seinast hrópað: burt með Jesúm úr vorum 
hjörtum! vér höfum engan konung nema heim- 
inn með hans lystisemdum. Ekkert er sálu- 
hjálp vorri eins til fyrirstöðu eins og óstöð- 
ugleiki vor í hinu góða; og það er þessi 
óstöðugleiki, sem Guðs náð á bágast með að 
yfirbuga í björtum vorum. Vér erum aldrei 
sjálfum oss líkir; ýmist erum vér hrærðir af 
Guðs miskunsemi, ýmist trylltir af heiminum; 
og af því dygðin heimtar staðfastan vilja og 
stöðuga. „sjálfsafneitun, veitir oss svo „erfitt, 


27. hugvekja. 113 


að vera dygðugir og sýna Guði trúmennsku. 
Æ! höfum vér þá ekki orsök til að hafa 
stöðugt gát á sjálfum oss, til þess iðulega að 
rannsaka vort sálarástand og biðja Guð að 
styrkja vora veiku krapta, svo vér getum 
reynzt honum trúir! Þegar Jesús var leiddur 
fyrir dómstól Pílatusar, var aðfangadagur páska, 
hér um bil um hádegi. Þetta minnir oss á, 
að vort jarðneska líf er aðfangadagur hins 
mikla upprisudags, og fyrir mörgum af oss 
er hádegi æfidagsins, ef til vill, þegar liðið 
og farið áð síga á seinni hlutann. Dæmum 
því sjálfa. oss, áður en hinn mikli dóms og 
upprisu dagur upp rennur, svo þá verði ekki 
hrópað yfir. oss: „burt! burt með hann"! og 


oss útskúlað frá Drottins augliti í hin yatu 


myrkur, heldur megum vér fara frá dauðanum 
til lífsins. Ó, Jesú! vertu oss syndugum líkn- 
samur; vertu Oss vægur og miskunsamur 
dómari! Amen. 


28. hugvekja. 


Nú er Pilatus sá, að hann mundi engu fá til 
vegar komið, heldur mnndi þar upphlaup 
verða, tók hann vatn og þvöði hendur sínar, 
svo allir sáu, og mælti: „Sýkn er eg í lif- 
láti þessa saklausa manns; sjáið þér fyrir 


P. Pjetursson. Hugvekjur. 1. 8 


114 28. hugvekja. 


þvi"! Þá mælti allur lýðurinn: „Hans blóð 
komi yfir oss og börn vor"! En til að full- 
nægja lýðnum, dæmdi Pílatus, að ske skyldi 
beiðni þeirra. 


Enn þá einu sinni játar Pílatus opinberlega 
Jesú sakleysi, og með því að þvo hendar 
sínar lýsir hann því yfir, að hann vili ekki 
taka á sig meina ábyrgð fyrir Jesú líflát. 
Þannig vildi hann telja sjálfum sér trú um, 
að hann hefði nú gjört allt, sem í sínu valdi 
stæði, til að frelsa Jesúm; en hitt þókti hon- 
um ekki tilvinnanda, að baka sér hatur 
lýðsins og má ske óvild keisarans. O! hversu 
opt ferst ekki kristnum mönnum líkt og 
Pílatusi. Þeir eru fúsir til að játa sann- 
leikann, fúsir til að gjöra skyldu sina, meðan 
þetta ekki kostar neina sjálfsafneitun; en 
undir eins og þeir þurfa að láta eitthvað 
á móti sér, undir eins og þeir óttast fyrir, 
að þeir muni baka sér óvild og álas heims- 
ins, eða þurfa að fara á mis við einhvern 
tímanlegan hagnað: þá hika þeir sér ekki 


lengur við að yfirgefa sannleikans veg og 


fótum troða skyldu sína, og til að friða sam- 
vizku sína, þvo þeir hendur sínar, eins og 
Pílatus, telja sér trú um, að þeir hafi gjört 
allt, sem þeir gátu, fyrir hið góða málefni, og 
reyna til að velta skuldinni á aðra. Þannig 
fer það ætíð fyrir manninum, þegar hann ætlar 


28. hugvekja. 115 


bæði að fullnægja syndinni og Guðs boðum; 
hann festir þá bugann við hið ytra og þvær 
hendur sínar í stað þess að hreinsa hjartað. 
Æ, kærir bræður! öll vor ytri siðsemi er 
einskis verð í augum hins alltsjáanda, nema 
hún eigi sér rót í hjörtum vorum, nema hún 
spretti af trúnni og elskunni til Guðs. Meðan 
vér ætlum að miðla málum milli Guðs og 
heimsins, milli samvizkunnar og vorra hold- 
legu girnda, stjórnast breytni vor af óhréinum 
og eigingjörnum hvötum; vér elskum þá ekki 
Guð. heldur heiminn og óttumst einúngis hegn- 
íngu syndarinnar, og þó verður hinn óttinn 
yfirsterkari, að vér munum missa af einhverj- 
um veraldlegum gæðum, ef vér hiklaust og 
beinlínis hlýðum Guðs boðum og röddu sam- 
vizku vorrar. Látum oss því forðast syndina 
og forðast hana af hjarta; látum oss vilja hið 
góða og vilja það af hjarta, og biðjum Guð 
að skapa í oss hreint hjarta og styrkja vorn 
veika vilja; biðjum hann að hjálpa oss til að 
útrýma allri syndsamlegri hálfvelgju úr hjört- 
um vorum, svo vér getum "horft beint og 
haldið beint" áfram á þeim vegi, sem til lífs- 
ins liggur. þá munum vér ekki láta oss 
lynda, að þvo hendur vorar, né sýnast fyrir 
mönnum, heldur kappkosta að hreinsa oss 
af allri saurgun holdsins og andans til að 
þóknast Guði. Þá munum vér ekki framselja 
Jesúm í dauðann til að fullnægja holdsins og 
heimsins vild, heldur veita honum inntöku í 
vor hjörtu, elska bann og treysta honum, 
g* 


116 % 28. hugvekja. 


hlýðnast hans boðum og lifa og deyja í hans 
nafni og í sameiningunni við hann. 

Þá ábyrgð, sem Pílatus vildi velta af sér, 
buðust nú Gyðingarnir til að taka á sig og 
sögðu: „hans blóð komi yfir oss og börn vor"! 
Aldrei hafa nein óttalegri orð heyrzt í ver- 
öldinni. Hin blindaða þjóð, sem var uppæst 
af sínum blindu leiðtogum, uppkvað þannig 
hegníngardóminn yfir sjálfri sér og manaði 
yfir sig Guðs heilaga réttlæti.. Og hve ótta- 
legt er að hugsa til þess, hvernig Jesú blóð 
kom yfir hana og börn hennar! Eyðilegging 
Jerúsalems borgar, tvístrun Gyðingaþjóðar- 
innar út um allan heim, forsmán hennar og 
fyrirlitníng meðal allra þjóða; allt þetta er 
hræðileg uppfylling þeirra skelfilega óbæna, 
sem hún bað sjálfri sér, þegar hún æpti: 
hans blóð komi yfir oss og börn vor"! Æ! 
Jesú blóð biður um syndafyrirgefning ein- 
úngis fyrir hina sanniðrandi; en iðrunarlausum 
hlýtur það að verða til hegningar. Ó, hvílík 
viðvörun er þetta fyrir oss! Maðurinn getur 
á svipstundu talað þau orð og aðhafzt þau 
verk, sem brenna á samvizku. hans eins og 
logandi eldur alla æfi, já, um alla eilífð. Ó! 
að. vér því hefðum stöðugt gát á sjálfum oss, 
stöðugt gát á orðum vorum og verkum, svo 
vér þyrftum ekki að ásaka oss fyrir það, að 
þær þrautir og þjáningar, sem oss kunna að 
mæta, Séu ónini Guðs hegnanda réttlætis, 
því engin tilfinning er sárari en sú, að vita 
sig sjálfan vera valdan að böli sínu. En ef 


28. hugvekja. 117 


oss af breyskleika verður á að hrasa, æ, leit- 
um þá fyrirgefningar undir Jesú krossi, í 
Jesú blóði, svo að hegningin, þegar hún kem- 
ur, geti þó að minnsta kosti orðið meðal til 
vorrar betrunar, sálubjálplegt meðal í Guðs 
föðurlegu forsjónarhendi til að leiða oss til 
iðrunar og apturhvarfs. „Krists blóð talar 
hærra en Abels blóð“. þetta eru huggunar- 
full orð fyrir sérhverja sanniðrandi sál, sem 
andvarpar undir sinni þúngu syndabyrði og 
liggur við að örvænta sér Guðs náðar. Æ! 
þegar sál mín er sundurkramin og eg finn 
hvergi frið sökum synda minna, og eg hugsa, 
að þær séu meiri en svo, að þær verði mér 
fyrirgefnar, þá vil eg endurminnast þessara 
orða: „Krists blóð talar hærra -en Abels 
blóð", og í trúnni á Jesú friðþægjanda dauða 
flýja til Guðs miskunandi náðar og treysta 
því, að Jesú blóð muni koma yfir mig og 
börnin mín, ekki til hegníngar fyrir syndir 
mínar, heldur mér og þeim til blessunar og 
sáluhjálpar.  Æ, láttu það rætast, lausnari 
minn! Amen. 


118 


29. hugvekja. 
Pílatus gaf Gyðíngunum, að bón þeirra, Bar- 
abbas lausan, sem fyrir upphlaup og mann- 
dráp hafði verið settur í myrkvastofu, en 
Jesúm húðstrýktan framseldi lann þeim, að 
hann krossfestur yrði. 


Pílatus gaf nú Gyðingunum Barabbas laus- 
an, eins og þeir höfðu beiðzt, en framseldi 
þeim Jesúm til krossfestíngar. Manndrápar- 
inn er látinn laus, en hinn heilagi er dæmdur 
til dauða. Hversu opt ber það ekki enn við 
í veröldinni, að hinn seki sleppur óhengdur, 
en hinn saklausi er ranglega sakfelldur? 
Hversu opt ber það ekki enn við í veröld- 
inni, að hinn óguðlegi kemst klaklaust af, já, 
hefir auð og alls nægtir, en hinn guðhræddi 


á við ýmislegt mótlæti og mæðukjör að búa? 


Þannig hefir Guðs alvitru. forsjón þóknazt að 


„haga því her í tímanum, og vér skammsýnir 
„menn getum ekki ætið skilið hans vísdómsráð, 


því hans vegir eru einatt órannsákanlegir, en 
eru þó einber miskun og trúfesti. Svo mikið 
getum vér séð, að þessi tímanlegu gæði gjöra 
ekki þann óguðlega sannfarsælan, því sannar- 
leg farsæld er innifalin í „góðri samvizku og 
friði við Guð, sem hinn óguðlegi ekki getur 
haft; þar á mót gjöra þau hann enn þá hegn- 
ingar verðari, af því hann skoðar þau ekki 


sem Guðs gjöf, heldur ofmetnast í hjarta sínu 


„ 


29. hugvekja. 119 


„og fyrirlítur ríkdóm Guðs náðar og langlund- 
- argeðs. þar á mót er krossburðurinn meðal 
„Í Guðs hendi, til að losa hjörtu hans barna 


við heiminn og lypta þeim upp yfir þetta tím- 
anlega til hins. eilífa og ósýnilega, svo þau 
því innilegar geti haldið sér til Guðs og haft 
umgengni sína á himnum. En þó vér þannig 
getum sagt með fullum rétti, að meðlætið sé 
hegning fyrir hinn óguðlega, af því það fjar- 
lægir hann enn meir frá Guði, og að mót- 
lætið sé Drottins velgjörð við. hinn guðhrædda, 
af því það styrkir hans trúnaðartraust á Guði 
og undirgefni undir hans vilja, ætlumst vér 
þó til þess af Guðs gæzku og hans réttlæti, 
að hann einhvern tíma gjöri fullkominn jöfnuð 
og algjörlega sambhljóðun milli hins ytra og 
hins innra, og að hann láti hin ytri lífskjör 
mannanna . að öllu leyti samsvara þeirra sið- 
ferðislega ásigkomulagi. Um þetta fullvissar 
oss líka Guðs opinberaða orð, en bendir oss 
jafnframt út yfir þetta lif; það kallar þetta líf 
sáðtíma, en eilífðina uppskerutíma, og segir 
oss, að við endi þessa vors jarðneska lífs 
byri uppskeran og hinn rétti endurgjaldstími. 
Það segir oss, að á eptir dauðanum komi dóm- 
urinn, og að vér þá (allir eigum að birtast 
fyrir Krists dómstóli, svo hver einn fái laun 
eptir breytni sinni í líkamanum, hvort sem hún 
hefir verið góð eða vond“; því segir Páll post- 


ali: eg tel, að mótlætingar nálægs tíma kom- 


ist ekki í samjöfnuð við þá dýrð, sem við oss 


mun opinber verða" (Róm. 8., 18.), og á öðrum 


á 


= 


120 29. hugvekja. 


stað segir hann: „vor þrenging, sem er skam: 


vinn og léttbær, aflar oss yfirgnæfanlegrar 


eilífrar dýrðar: oss, sem ekki lítum til hins. 


sýnilega, heldur ósýnilega, því hið sýnilega 
er tímanlegt, en hið ósýnilega eilíft" (2. Kor. 
d., 17.—18.). Þetta var huggun Jesú postula, 
svo þeir gengu glaðir í dauðann fyrir Jesú 
nafns sakir; það var huggun allra Jesú píslar- 
votta, og það hefir á hinum liðnu öldum verið 
huggun allra guðsbarna í sérhverri þraut og 
þjáníngu þessa lifs; þau hafa hér í trúnni 
fengið forsmekk þeirrar himnesku sælu, sem 
þeim er ætluð á landi skoðunarinnar, og þessi 
sælutilfinning hefir veitt þeim djörfúng og 
hugrekki til að bera mæðu og mótlæti þessa 
lífs og þreyta skeiðhlaupið með kristilegri 
þolinmæði. Í dauðanum byrjar hinn rétti end- 
urgjaldstími. Þenna háleita og huggunarfulla 
sannleika sjáum vér staðfestan á frelsara vor- 
um; hann var nú framseldur í dauðann, sak- 


laus og heilagur, vegna vorra synda; en í 


dauðanum byrjaði aptur hans himneska dýrð 
og vegsemd; og guðsorð. segir oss, að „ef 


vér líðum með honum", með undirgefni undir 


Guðs vilja eins og hann, „þá munum vér 
einnig með bonum dýrðlegir verða". Í dauð- 
anum byrjar hinn rétti endurgjaldstími. Eins 
og guðsbörn hugga sig við þetta náðarríka 
fyrirheit Drottins, eins er þetta hræðileg til- 
hugsun fyrir hinn óguðlega syndara, sem 
iðrunarlaust heldur áfram í syndum sínum. 
Þó hann sleppi hjá hegningu mannlegra laga; 


í 


29. hugvekja. 121 


„ 


þó honum takist að komast klaklaust af í 
veröldinni; já, þó hann að ytra áliti baði í 
rósum: er hann þó aldrei sannarlega farsæll, 
því hann finnur til Guðs ónáðar í sálu sinni, 
finnur til þess, að hann muni einhvern tíma 
uppskera ávöxt þess, er hann sáir, og að 
ávöxtur syndarinnar er eilif glötun og dauði. 
Textinn segir oss, að Pílatus hafi framselt 
Gyðíngunum Jesúm húðstrýktan, að hann kross- 
festur yrði. Krossfestíngin var hegning óbóta- 
manna hjá heiðingjunum, og gaf til kynna, að 
hinum krossfesta væri útskúfað af jörðunni, 
og að á honum lægi bölvun, hegning og reiði 
guðanna. Frelsaranum var nú útskúfað úr Ís- 
rael og hann gjörðist bölvun vor vegna, „því 
þann, sem aldrei þekkti synd, gjörði Guð að 
syndaforn vor vegna, svo að vér fyrir hann 
réttlættir yrðum" (2. Kor. 5., 24.). - þó vér 
því, kærir bræður! ekki getum ætíð skilið 
vegi guðlegrar forsjónar, eða þó heimurinn 
útskúfi oss og vör eigum við eitthvað mót- 
drægt að stríða í þessu lífi, þá látum það 


aldrei veikja traust. vort á Guðs speki og 


gæzku, heldur trúum því staðfastlega, sem 
guðsorð og reynsla allra guðsbarna segir oss, 
að allir hlutir verði að þéna þeim til góðs, 
sem Guð elska, og að vér hinu megin graf- 
arinnar munum af Guðs náð öðlast þau dýrð- 
legu verðlaun, sem hans trúlyndu þjónum eru 
heitin, fyrir Jesú forþénustu sakir, sem vor 
vegna var fram seldur, að hann krossfestur 
yrði. Amen. 


122 i 


30. hugvekja. 


Þá tóku þeir Jesúm, eptir að þeir höfðu 
spottað hann, færðu hann úr purpurakápunni 
og í hans eigin klæði, leiddu hann síðan út, 
að hann. krossfestur yrði, og hann bar sinn 
kross. En er þeir leiddu hann út, gekk þar 
fram hjá maður nokkur, faðir þeirra Alexand- 
ers og Rúffusar, ættaður frá Sýrene, sem 
kom utan af landsbygðinni. Þenna mann tóku 
þeir og neyddu hann til að bera krossinn, og 
lögðu hann upp á hann, að hann bæri hann 
eptir Jesú. 


Í dag fylgjum vér Jesú á hans mæðufullu 
krossgöngu til Golgata. Annars var vant að 
láta líða nokkurn tíma frá því dómur var 
felldur og þangað til hinn dæmdi var líflátinn, 
og eptir lögum Rómverja átti að skjóta líf. 
látinu á frest til hins tíunda dags, nema þegar 
uppreistarmenn og ræningjar áttu hlut að máli. 
þessi hraði sýndi því, að Jesús var. talinn 
með hinum verstu illræðismönnum, með því 
líka Gyðingunum var um það hugað, að hafa 
ráðið hann af dögum fyrir páskahátíðina. En 
það skeði eins og annað eptir Guðs eilífa vís- 
dómsráði, til þess að páskahátíðin gæti fyrir 
Jesú dauða orðið sannarleg upprisuhátíð. — 
Jesús var nú leiddur út, og „hann bar sinn 


N 30. hugvekja. 123 


kross". þetta var landsvenja, sem átti. að 
sýna hið nána samband, er væri milli sakar- 
innar og hegningarinnar. En kraptar frelsar- 
ans voru nú þrotnir, og máttvana hneig hann 
niður undir krossins þúngu byrði. þá tóku 
þeir krossinn af herðum hans og lögðu hann 
á herðar Símons frá Sýrene, sem mætti mann- 
þyrpingunni. 0, sæll varst þú, Símon! að 
þú varst álitinn þess verður að lina þjáningar 
lausnara þíns! Að vísu var þér sýnd háðúng 
eptir heimsins dómi; en það sem var háðúng 
í heimsins augum, varð til blessunar í Guðs 
forsjónar hendi; því það er ekki tilgangslaust 
að Markús guðspjallamaður getur þess, að 
þessi Símon var faðir þeirra Alexanders og 
Rúffusar, heldur vill hann einmitt sýna með 
því, að þetta hafi gefið tilefni til þess, að 
Símon ásamt sonum sínum hafi tekið kristni. 
Einnig við oss segir Drottinn: „Sá sem vill 
vera minn lærisveinn, hann taki sinn kross á 
sig og fylgi mér". Að vísu er þessi vegur í 
heimsins augum alltaf háðúngarinnar vegur; 
en hann er þó og verður ætið blessunarinnar 
vegur, því þær þrautir og þjáníngar, sem 
hann leggur oss á herðar, eru sá bezti reynslu- 
skóli til að undirbúa og mennta oss undir 
eilífðina. ÖO! að vér ekki létum neyða oss 
til að bera krossinn á eptir frelsara vorum, 
heldur gengjum undir hann fúslega og með 
glöðu geði, því þá munum vér reyna, að „hans 
ok er inndællt og hans byrði léttbær", þá 
munum vér reyna, að hann er máttugur í veik- 


124 30. hugvekja. 


leikanum og gjörir þann enda á sérhverju 
böli, að vér fáum staðizt. Margir krossber- 
endur eru til í veröldinni, en þeir bera ekki 
allir krossinn á eptir frelsara sínum, og það 
er ekki hans ok, sem þeir allir bera. Hið 
þýngsta ok, sem lagst getur á syndugan mann, 
er ánauðarok syndsamlegra girnda og lasta, 
og þetta ok verður alltaf því þýngra og óbæri- 
legra, þess lengur sem það er borið. Undir 
því örmagnast allar góðar og guðlegar tilfinn- 
ingar, og vilinn og krapturinn til hins góða 
veiklast meir og meir, svo maðurinn að lok- 
unum hrjáist og hrekst út í glötun og dauða. 
Margra kross eru ógæfusamar afleiðingar af 
þeirra fyrri syndsamlegu breytni. Þessi kross 
getur orðið sáluhjálplegt heilsumeðal fyrir 
syndarann, ef hann snýr sér til Drottins og 
kannast við hans agandi föðurhönd, ef hann 
ber sínar þjáningar með undirgefni undir Guðs 
vilja og lætur þær leiða sig til iðrunar og 
apturhvarfs.. En um þann kross, sem Guð 
leggur sinum börnum á herðar til að styrkja 
þau í traustinu og elskunni til sín, talar Davið 
með þessum orðum: „þegar þeir ganga um 
sorgarinnar dal, breyta þeir honum í vatns- 
ríka dæld, og haustregnið þekur hana með 
blessun. þeim eykst meir og meir kraptur 
þangað til þeir birtast fyrir Guði á Zion" (Sálm. 
84., 7—-8.). Guðsbörn eiga alltaf í einhverju 
stríði á vegferð sinni um þenna sorgarinnar 
og táranna dal; en þau fá líka alltaf hjálp og 
huggun hér að ofan frá föður ljósanna. Að 


— 


30. hugvekja. 125 


sönnu er þetta líf sorgardalur, en sá sem 
gengur gegnum hann með þeirri sannfæringu, 
að hann sé að keppa til hins eilífa fyrirheitna 
landsins, og gengur ókviðinn áfram í Drottins 
nafni og í hans krapti, hann finnur marga 
huggunar og svölunar lind, marga „vatnsríka 
dæld" í þessari eyðimörku. „Og haustregnið 
hylur hana með blessun", það er að skilja: 
þegar þrautirnar eru afstaðnar, þá geta guðs- 
börn fyrst þekkt til fulls Guðs gæzkuríku 
handleiðslu og séð, að krossinn var þeim lagð- 
ur á herðar af hans eilífu miskunsemi, og þá 
eru þrautirnar búnar að bera bjá þeim ávexti 
til eilifs lífs; en ávextirnir eru nægjusemi og 
sjálfsafneitun, þolinmæði og hógværð, trúnaðar- 
traust og hlýðni, auðmýkt og elska. Í þraut- 
unum „eykst guðsbörnum meir og meir krapt- 
ur", því Drottinn er með þeim, og hjá honum 
leita þau hjálpar og krapta, svo þau ganga 
sigrihrósandi út úr sérhverri þjáningu og geta 
sagt eins og postulinn: „Langt sé frá mér að 
hrósa mér af öðru, en krossi Drottins vors 
Jesú Krists, vegna hvers heimurinn er mér 
krossfestur og eg heiminum“ (Gal. 6., 14.); 
þangað til þau „birtast fyrir Guði á Zion", á 
landi sælunnar og fagnaðarins, í Guðs himn- 
esku dýrðarheimkynnum, og þar sýngja þau 
honum eilíft lof og þakkargjörð. En ó, vor 
herra Jesús Kristur! sem barst krossinn á 
undan oss og fyrir oss alla, hjálpa þú öllum 
þínum krossberendum, og veittu þeim dug 
og djörfúng til að bera krossinn eptir þér, 


Ær 


126 30. hugvekja. 


þangað til þeir fá að finna þig á friðarins 
landi og þú breytir krossinum í kórónu rétt- 
lætisins. Amen. ' 


öl. hugvekja. 


Jesú fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna, 
sem aumkuðu hann og grétu yfir honum. Þá 
snéri Jesús sér til þeirra og mælti: „Þér, 
Jerúsalems dætur! grátið ekki yfir mér, held- 
ur yfir sjálfum yður og yfir börnum yðar, 
því, trúið mér, þeir tímar munu koma, að 
menn munu segja: sælar eru óbyrjur og þau 
móðurlif, er ekkert fóstur báru, og þau brjóst, 
er ekki voru mylkt'. Þá munu menn segja 
til fjallanna: hrynið yfir oss' og til hálsanna: 
hylið oss". 


Á meðal mannfjölda þess, sem fylgdi Jesú 
til aftökustaðarins, hafa eflaust verið nokkrir, 
sem gengu með af nýúngagirni, án þess að 
hafa nokkra fasta sannfæringu um það, hvort 
hann væri sekur eða saklaus. þar á mót 
voru sumir í flokknum fullir af heipt og hatri, 
sem fóru til að hæða hinn heilaga og fagna 
yfir kvöl hans og pínu. En þó voru þar líka 


31. hugvekja. 127 


margir, sem voru hrærðir af blíðari tilfinníng- 
um, af brjóstgæðum og meðaumkun, einkum 
konur, sem „aumkuðu hann og grétu yfir hon- 
um". Þá snéri Jesús sér til þeirra og mælti: 
„Þér, Jerúsalems dætur! grátið ekki yfir mér, 
heldur yfir sjálfum yður og yfir börnum yðar" 
og síðan talaði hann þau merkilegu spádóms- 
orð um þá miklu eymd og neyð, sem lægi 
fyrir þjóðinni og borginni. Konurnar grétu 
yfir Jesú, og það var ekki furða, þó hjarta 
þeirra, sem er vant að vera bljúgara og við- 
kvæmara en karlmannanna hjörtu, kæmist við 
af þessari aumkunarverðu sjón, og tár þeirra 
voru nokkurs konar vitnisburður um Jesú sak- 
leysi og um ranglæti dómenda hans. En þó 
það sé óyggjandi, að á meðal þessara kvenna 
„hafi verið nokkrar, sem með tárum sínum og 
kveinstöfum létu velvild og vináttu sína við 
frelsarann í ljósi, hafa þó vissulega margar 
grátið af náttúrlegri hluttekningu og Óósjáll- 
ráðum geðshræringum, og þær mundu eins 
hafa tárast, þó þær ekki hefðu þekkt Jesú 
sakleysi. Látum oss því gæta þess, kærir 
bræður! að tárin eintóm eru ekki órækt merki 
upp á sanna iðrun, eða upp á lifandi trú og 
innilega elsku til frelsara vors. Það er vissu- 
lega skylda vor, að gráta með grátendum og 
taka hjartanlega hlutdeild í bágindum bræðra 
vorra; en eigi þessi meðaumkunarsemi að 
hafa nokkurt gildi í Guðs augum, verður hún 
að spretta af sannarlegri mannelsku, og oss 
má aldrei gleymast það, að tár meðaumkun- 


128 31. hugvekja. 


arinnar geta ekki bætt upp tár iðrunarinnar, 
heldur eiga þau að fylgjast að. Þegar með. 
vitundin um vora syndasekt er vöknuð hjá oss, 
þá eru það ekki eintóm brjóstgæði, sem þrýsta 
oss til að tárast yfir Jesú pínu, heldur hitt, 
að hann varð að þola þessa kvöl og pínu 
vegna vorra synda. Þess vegna ríður oss 
svo mikið á, að læra að sjá og sannfærast um 
sambandið milli mannanna synda og frelsarans 
friðþægjandi pínu og dauða. Yfir honum þurf- 
um vér ekki að gráta, því hann er gegnum 
pínu og dauða inngenginn í sína himnesku 
dýrð. En yfir sjálfum oss ættum vér að gráta, 
yfir eymd og spillingu vorri, við íhugun þess, 
hve mikið það kostaði hinn hreina og heilaga 
að frelsa oss, og hve lítils vér höfum metið 
þessa hans miklu náð. Já, vér ættum að gráta 
við íhugun þess, hver hin eilífu kjör vor og 
barna vorra mundu verða, ef oss væri hegnt 
eins og vér höfum til unnið, og ef vér ekki 
yrðum hluttakandi í Krists heilaga réttlæti. 
En þegar hinn heilagi verður að þola svo 
óvenjulega sára kvöl og pínu, hvernig mun 
þá fara fyrir hinum óguðlega, sem iðrunar- 
laust heldur áfram í syndum sínum og fyrir- 
lítur rikdóm Guð gæzku og langlundargeðs ? 
Og fyrst Guð tekur svo hart á syndinni, að 
hann hlífir ekki sínum eingetnum syni, til þess 
að mennirnir verði frelsaðir, hvað mun hann 
þá gjöra við þá, sem samt sem áður þver- 
skallast og ekki vilja verða frelsaðir? Ekkert 
sýnir eins vel og Jesú pína og dauði vor 


31. hugvekja. 129 


vegna, hve hegningarverð syndin er. Þegar 
vér því grátum yfir sjálfum oss og börnum 
vorum, þá látum oss flýja til Jesú og leiða 
börn vor til hans, svo að hann geti frelsað 
oss frá vorum syndum; látum oss helga hon- 
um hjörtu vor í sannri og lifandi trú, svo 
að hrygð iðrunarinnar snúist í helgan fögnuð 
yfir honum og þeirri sáluhjálp, sem hann 
hefir oss afrekað. 0, Drottinn, heilagi og 
réttláti Guð! alstaðar sjáum vér dóma þíns 
hegnanda réttlætis og þann sannleika staðfest- 
an, að syndin er lands og lýða tjón. Þegar 
þjóðirnar snúa sér frá þér, þá yfirgefa þær 
veg farsældarinnar, og þegar þær hafa fyllt 
mæli synda sinna, þá byrjar fyrir þær tími 
hörmúnganna, svo þær segja til fjallanna: 
uhrynið yfir oss“, og til hálsanna: „hylið oss". 
Og þegar maðurinn yfirgefur þinn veg, Drott- 
inn minn! og vill ekki þekkja sinn vitjunar- 
tíma, þá steypir hann sér í eymd og glötun. 
Sæl er því hver sú þjóð og sæll er hver sá, 
sem stöðuglega heldur sér til þín og fram- 
gengur í þínum ótta, því að í sameiningunni 
við þig og elskunni til þín er öll sannarleg 
farsæld innifalin. Gef þú oss og börnum vor- 
um þá náð, að vera þín trú og hlýðin börn, 
svo vér og þau fáum að eignast það himn- 
eska ríki, sem þú hefir þínum börnum fyrir- 
hugað. Bænheyr oss í Jesú nafni! Amen. 


P. Pjetursson. Huagvekjur. 11. 9 


130 


32. hugvekja. 


„Er menn fara svo með hið græna tréð, 
hvernig mun þá fara fyrir hinu visnaða"? 


Í heilagri ritningu er vant að líkja guð- 
hræddum saman við græn og blómguð tré, 
sem bera ríkulegan ávöxt, en hinum óguð- 
legu við visin og ófrjófsöm tré. Þannig 
segir Davíð um hinn gaðhrædda: „Hann er 
sem tré, gróðursett á vátnsbökkum, sem ber 
ávöxt á réttum tíma, hvers blöð ekki visna; 
allt hvað hann gjörir það lukkast honum. 
Öðru vísi er þeim óguðlegu farið; þeir eru sem 
fis, hverju vindurinn feykir" (Sálm. 1., 3.—4.). 
þessa sömu sanlikingu hefir og frelsari vor, 
þegar hann segir: „Þannig ber hvert gott 
tré góðan ávöxt, en slæmt tré slæman ávöxt. 
Gott tré getur ekki borið slæman ávöxt, ekki 
heldur slæmt tré góðan ávöxt" (Matth. 7., 
"17.—18.). Og sama er meiningin í þeim orð- 
um, sem hann talaði til kvenna þeirra, er 
fylgdu honum á krossgöngu hans til Golgata, 
og sem vér nýlega heyrðum. Sjálfan sig 
kallar hann „hið græna tré" og það með réttu, 
því að í hinu græna tré er lífsaflið í blóma 
sínum, og í Jesú Kristi bjó fylling hins guð- 
lega lífsins, „fylling guðdómsins líkamlega“; 
hann var fullur náðar og sannleika, já, hann 
var vegurinn, sannleikurinn og lífið; en mann- 


32. hugvekja. 131 


kynið var vegna spillingar og synda sinna 
<visnað tré" og ávextir þess voru visin blöð 
á skrælnuðum greinum. það var fjarlægt lif- 
inu í Guði og í sínum dýpstu rótum gagn- 
tekið af hinum andlega dauða, og annað lá 
ekki fyrir því en að verða upphöggvið og á eld- 
inn kastað. En Guð leit í náð og miskunsemi 
niður til vor syndugra manna, og hans eilífa 
gæzka sendi oss sinn eingetinn son, hið himn- 
eska lífsins tré, svo að hver sem á hann trúir, 
ekki skali fyrirfarast, heldur hafa eilíft líf. 
því segir og frelsari vor: „Eg er hinn sanni 
vínviður og faðir minn er vínyrkjumaðurinn; 
hverja þá grein á mér, sem ekki ber ávöxt, 
afsníður hann, en hreinsar sérhverja frjóf- 
sama, svo að hún beri meiri ávöxt. Verið 
mér áfastir, svo að eg sé með yður; eins og 
viðargreinin ekki getur borið ávöxt af sjálfri 
sér, nema hún sé föst á vínviðnum, þannig 
ekki heldur þér, nema þér séuð mér áfastir“" 
(Jóh. 15., 1.—2., 4.). Vér þekkjum víst allir 
þá merkilegu dæmisögu um fíkjutréð, sem 
Jesús fram setti fyrir Gyðingunum (Lúk. 13., 
6.—9.), og sem sýnir oss, hvernig heilagur 
Guð fyrir bón og árnaðarorð frelsara vors 
dregur að upphöggva hin ávaxtarlausu tré úr 
sínum náðarakri, og gefur þeim enn þá nokk- 
urn frest og tíma til að mega standa óupp- 
rætt, „ef vera kynni, að þau bæru ávöxt. 
Og þegar vér nú stíngum hendinni í vorn eigin 
barm, þegar vör rannsökum vort umliðna líf 
og vort andlega ástand: æ, megum vér þá 
yr 


132 32. hugvekja. 


ekki með blygðun og beisku angri gjöra þá 
játningu fyrir Guði, að vér erum visin og 
ófrjófsöm tré, sem berum lítinn eða engan 
ávöxt til eilífs lífs? Snemma vorum vér leiddir 
til frelsara vors, og af Guðs náð gróðursettir 
á honum fyrir skirnina og uppfræðingu í hans 
sáluhjálplega lærdómi, og á úngu aldri hötum 
vér Drottni því, að vera Jesú alla æfi áfastir 
og bera mikinn ávöxt. Alltaf hefir Guðs eilífa 
miskunsemi vitjað vor síðan með aðvörunum, 
bendingum og áminningum síns heilaga orðs, 
og með sinni föðurlegu handleiðslu leitazt við 
að glæða vort andlega líf, en verja oss synd- 
inni og hinum andlega dauða. En hvern 
Árangur hafa þessar Guðs náðarverkanir haft hjá 
oss? Hvaða ávexti höfum vér borið? Snemma 
vorum vér gróðursettir á frelsara vorum og 
áttum að vera honum áfastir í trú og elsku; 
en> snemma tíngaðist illgresi syndarinnar í 
hjörtum vorum, svo að vort andlega samband 
við Guð og frelsarann losnaði meir og meir, 
og vér urðum meir og meir áfastir heiminum 
og vorum holdlegu girndum; í stað þess að 
draga til vor himneskan lífsvökva úr Guðs 
heilaga orði, drógum vér til vor vökva spill- 
íngarinnar, sem hleypti banvænni ólgu í vort 
andlega líf, svo að hjörtu vor urðu köld og 
kærleikslaus, en fylltust eigingirni og verald- 
legri áhyggju; og hvernig sem (Guðs náð 
leitaðist við að uppræta illgresið úr sálum 
vorum og hlynna að voru andlega lífi, þá 
hafði það, því- miður, lítinn árangur. þó það 


ið HE po: 


32. hugvekja. 133 


stundum liti svo út, eins og vér ætluðum að 
bera einhvern góðan ávöxt, einhvern blóm- 
knapp kristilegra dygða, þá visnaði hann jafn- 
skjótt aptur, af þvi spillingin var orðin svo 
mögnuð í vorum hjartarótum; krapturinn var 
orðinn svo veikur til að standast freistíngarn- 
ar, vilinn til hins góða svo dáðlaus, tilhneig- 
íngarnar svo óstjórnlegar, vaninn svo ríkur, 
hugarfarið svo veraldlegt og Guði fráhverft, 
hvatirnar til vorra góðverka svo óhreinar, 
hjartalagið svo -hvikult og óstöðugt. Æ! meg- 
um vér ekki játa, að svona hefir það gengið 
fyrir oss allt til þessa, og að vör enn í dag 
erum visnuð og ófrjófsöm tré á Guðs náðar- 
akri? Og enn "stöndum vér óupphöggnir. En 
hve lengi munum vér þannig fá að standa? 
Guðs heilaga orð segir oss, að hvert það tré, 
sem ekki ber ávöxt, muni verða upphöggvið 
og á eldinn kastað; og þegar eigandi win- 
garðsins í dæmisögu frelsara vors bauð að 
höggva upp hið ávaxtarlausa tré, svo það 
spillti ekki lengur jarðveginum, þá bað vín- 
garðsmaðurinn um, að það mætti að eins standa 
lítinn tíma, til að reyna, hvort það gæti ekki 
borið ávöxt; og vitum vér, kærir bræður! 
nema þessi litli tími sé nú þegar liðinn og 
að öxin sé nú þegar sett.til rótar trjánna! 
0, vor himneski frelsari! bið þú fyrir oss; 
bið þú föðurinn um nýja náð og miskunsemi 
fyrir oss auma syndara! bið þú hann að leyfa 
oss. enn að standa litla stund óupprættir, ef 
ske mætti, að þinn heilagi andi gæti bætt 


134 32. hugvekja. 


hinn harða og hrjóstruga jafðveg hjartna vorra, 
svo vér snörum oss til þín og yrðum á ný 
gróðursettir á þér og gætum borið ávöxt til 
eilifs lífs. Æ, almáttugi, gæzkuríki Guð! fyrir 
þér er enginn hlutur ómáttugur; þú ert sá, sem 
ávöxtinn gefur, bæði í náttúrunnar og í náð- 
arinnar ríki; gef þú það af náð þinni, að vér 
getum borið ávöxt iðrunarinnar; byrja þú 
og fullkomna þú í oss hið góða verkið, í 
Jesú nafni! Amen. 


93. hugvekja. 


Með honum stgr færðir til lífláts tveir ill- 
ræðismenn. Þegar þeir nú komu til þess 
staðar, er heitir Golgata, það þýðir höfuð- 
skeljastaður, buðu þeir honum súrt vín, beiskju 
borið; en er hann hafði það smakkað, vildi 
hann ekki drekka. Þeir krossfestu hann á 
þessum stað Golgata, og þá tvo spillvirkja 
með honum, annan til hægri og hinn til vinstri 
handar, en Jesúm í miðið. Rættist svo það, 
er ritningin segir; „með illvirkjum er hann 
talinn". 


Rétt áður en Jesús gekk út í pinuna sagði 


hann við lærisveina sína: „nú hlýtur það að. 


rm 


i——-—  iðipið á 


33. hugvekja. 135 


koma fram á mér sem skrifað er: „meðal 
illvirkja er hann talinn', og það, sem um 
mig er spáð, mun nú rætast" (Lúk. 22., 37.). 
Og vér heyrum, kærir bræður! hvernig það 
rættist; hann var nú krossfestur „og ásamt 
honum tveir illræðismenn. Hann, sem var 
heilagur og án syndar, er nú talinn meðal 
illvirkja; hann, sem „hefir oss eptirdæmi eptir- 
látið, svo að vér skyldum feta í hans fótspor" 
(1. Pét. 2., 21.); hann, sem „af Guði var 
smurður með heilögum anda og krapti, sem 
gekk í kring, gjörði gott og græddi alla, sem 
af djöflinum voru undirokaðir" (Postg. 10., 38.); 
hann, sem hafði orð hins eilífa lífsins og hvers 
matur og drykkur það var að gjöra föðursins 
vilja; hann, sem Guð af einskærum kærleika 
sendi í heiminn oss syndugum mönnum til 
frelsis og sáluhjálpar: hann er nú negldur á 
krossinn eins og illræðismaður og með hon- 
um tveir óbótamenn. O! hér birtist spilling 
veraldarinnar. á sínu efsta stigi og í sinni 
óttalegustu mynd, þegar hún útskúfaði frelsara 
sínum og líflét sinn heilaga lifgjafa. En þó 
er spillíng veraldarinnar alltaf hin sama í eðli 
sínu og sjálfri sér lík. Þegar vér rennum 
augum vörum út yfir veraldarsöguna, þá sjá- 
um vér svo mörg dæmi upp á svik og pretti 
og hvernig menn hafa aptarlokað hjörtum sin- 
um fyrir sannleikans röddu, svo mörg dæmi 
upp á öfund, hatur og hræsni, upp á rang- 
sleitni, harðúð og miskunarleysi, og vér verð- 
um þess varir, að þeir eru næsta margir, sem 


136 88. hugvekja. 


hvorki eru heitir né kaldir, heldur hálfvolgir 
og hirðulausir um allt, sem heyrir guðsríki 
til.. En hvað stoða oss slíkar almennar hug- 
leiðingar? Mun það vera nóg, að vér virðum 
fyrir oss spillíngu veraldarinnar yfir höfuð 
og þökkum Guði, eins og faríseinn, fyrir það 
að vér séum ekki neinir illræðismenn? Nei! 
Verið getur, að vér höfum ekki verið „taldir 
með illvirkjum"; en munum vér fyrir það vera 
sýknir saka í augum hins heilaga og réttláta 
allsherjardómara? Munu ekki aðrar syndir 
vera til en rán og manndráp og guðlaus 
þrjózka? Mun ekki syndin einnig vera inni- 
falin í holdlegum girndum og veraldlegu 
hugarfari? Og þegar vér virðum fyrir oss 
þá ókristilegu stefnu, sem líferni svo margra 
manna hefir, verðum vér þá ekki að kalla 
hana syndsamlega?  Ulfúð og ósamlyndi í 
heimilislífinu, ræktarleysi hjóna, foreldra og 
barna, ónærgætni húsbændanna, ótrúmennska 
hjúanna, svall og eyðslusemi, ágirnd og undir- 
ferli, rógur, lygar og lastmælgi, saurugt lif- 
erni og fiflslegt bjál: allt þetta og ótal fleira 
er talandi vottur um synd og spillingu vora. 
Drottinn vor og frelsari lét telja sig með ill- 
virkjum, svo að hann gæti sannfært heiminn 
um syndina, réttlætið og dóminn, og hans 
heilagi sannleiksandi talar til vor um vora 
syndasekt, um hið eilífa réttlæti, sem þekkir 
vort hugarfar og alla vora breytni, og um 
þann dóm, sem á síðan mun verða felldur yfir 
oss öllum. Drottinn vor og frelsari var talinn 


þ—- I — 


38. hugvekja. 137 


með illvirkjum, til þess að vér gætum komizt 
í tölu guðsbarna og orðið erfingjar eilifs 
lífs, og hann var krossfestur, til þess að vér 
skyldum krossfesta holdið með. girndum þess 
og tilhneigingum. Ef vér, kristnir bræður! 
ástundum að verða guðsbörn, ef vér með angri 
finnum til synda vorra og í allri vorri breytni 
höfum oss sífelt fyrir augum Guðs heilaga 
réttlæti og þann dóm, sem hann á síðan mun 
uppkveða yfir hverjum einum: þá þurfum vér 
ekki að óttast illgjarna og rangsleitna dóma 
heimsins barna, né þó þau teli oss með ill- 
virkjum, af því þau kalla friðsemina þrekleysi, 
bindindið heimsku, mannelskuna hégómadýrð, 
og guðhræðsluna hræsni; og vér getum þá 
tekið oss þessi orð postulans í munn: „Mér 
er það fyrir minnstu, hvað mennirnir dæma 
um mig; Drottinn er sá, sem dæmir mig" 
(1. Kór. 4., 4.). Já, Drottinn! hvernig svo sem 
heimsins börn dæma um þín börn, þá eru þó 
þeir, sem þjóna þér og elska þig, langtum 
sælli, og það þegar í þessu líf, en hinir, sem 
þjóna heiminum og syndinni.  Guðhræddir 
hafa þá huggun, að hafa þig ætíð þjá sér, og 
í þeirra hjörtu hellir þú straumum þinnar 
náðar. Að sönnu kunna þeir að skelfast af 
dómum þíns réttlætis, en þú ert þeim þá ná- 
lægur til að veita þeim aptur frið og hugar- 
rósemi. Að sönnu verða þeir einatt fyrir of- 
sóknum, álasi og fyrirlitningu heimsins, og 
þurfa að reyna margvíslegt mótlæti í þessu 
lífi; en krossins vegur er fyrir þá, eins og 


138 33. hugvekja. 


krossganga frelsarans, vegurinn til þinnar 
himnesku dýrðar, og hvilíka ótæmandi hugg- 
unar uppsprettu finna þeir ekki í þessari til- 
hugsun? Þeir vita, að þessi útlegðartími er 
liðinn innan lítillar stundar, og að eilífur friður. 
og sæla bíður þeirra bjá þér; þeir vita, að 
þjáningar þessa lífs eru skammvinnar og létt- 
vægar í samanburði við þá óumræðilegu himn- 
esku dýrð, sem þú hefir þeim fyrirhugað. Ó, 
vor guðdómlegi frelsari! sem krossfestur varst 
vegna vorra synda, hjálpa þú oss til að kross- 
festa holdið með þess girndum og tilhneig- 
ingum; láttu vor óstöðngu hjörtu vera eins 
og negld föst við þig, svo vér getum staðið 
stöðugir í þinni elsku, og hvort heldur með- 
lætið byrlar oss sætan svaladrykk, eða oss“ 
er borið hið súra og beiska vín mótlætisins, 
þá láttu oss um fram allt þyrsta eptir þínu 
réttlæti, svo það verði í oss að "lind upp- 
sprettandi til eilifs lífs" og vér megum verða 
í tölu þinna útvöldu! Amen. 


139 


34. hugvekja. 


Jesús sagði: „faðir! fyrirgef þeim það, því 
o (1 y 
þeir vita ekki hvað þeir gjöra". 


Nú er þá búið að krossfesta frelsara vorn 
og fremja hið mikla ódáðaverk. En hans 
fyrsta orð á krossinum er fyrirgefningarbón 
fyrir óvinum sínum, og er þetta nýr vottur 
bæði um heilagleik hans og um hans óendan- 
legu elsku, „sem yfirgengur allan skilning“. 
það er óbrigðulasta einkenni helgunarinnar, 
að elska þá sem oss hata, biðja fyrir þeim 
sem vss vilja gjöra skaða, og gjöra þeim 
gott sem ofsækja oss. Jesú heilagleiki og 
mannelska birtist nú í sínu fegursta ljósi. 
Hann deyr fyrir þá, sem krossfestu hann, og 
deyjandi biður hann sinn himneska föður að 
fyrirgefa þeim. Hann brigælar þeim ekki um 
vanþakklæti þeirra, hann hótar þeim ekki hefnd 
og hegningu, né kveinar undan þeirra grimdar- 
fullu harðúð; nei, heldur biður hann fyrir þeim 
og hugsar ekki um annað en þeirra eilífu sálu- 
hjálp; það er eins og hann gleymi öllu öðru. 
Þeir formæla honum, en hann blessar þá; þeir 
heimta, að hann sé líflátinn, en hann biður 
þeim vægðar og miskunar; þeir vilja að hans 
blóð komi yfir sig og yfir börn sín, en hann 
vill ekki að þessi synd verði þeim tilreiknuð. 
„Faðir!" segir hann, „fyrirgef þeim, því þeir 


140 34. hugvekja. 


vita ekki hvað þeir gjöra". Það er að skilja: 
Minnstu þess, himneski faðir! að það blóð hins 
nýja sáttmála, sem þeir nú úthella, kemur 
þeim í tölu þinna barna, að sú fórn, sem eg 
nú færi þér, gjörir þá að erfingjum eilifs lífs. 
Þeir vita ekki, að það ert þú, sem sendir 
mig í heiminn, en þú, faðir! sem veizt, að 
minn dauði verður heiminum til friðar og frelsis 
og til að útbreiða þitt ríki hér á jörðu, fyrir- 
gef þessum blinduðu börnum þínum þessa 
þeirra synd, svo þeir einnig verði aðnjótandi 
þeirrar blessunar, sem af dauða mínum leiðir. 
Þeir vita ekki heldur, að dauðinn leiðir mig 
aptur í þá dýrð, sem eg hafði hjá þér fyrir 
öndverðu, og að þeir með því að útskúfa mér 
útbreiða mitt nafn meðal allra þjóða. Fyrir- 
gef þessum blindu syndurum, sem óafvit- 
andi verða til þess að framkvæma þína eilifu 
ráðsályktun. Þeir vita ekki, að þeir með því 
að krossfesta mig fylla mæli synda sinna, að 
tími hörmúnganna vofir nú yfir höfði þeirra, 
að borg þeirra innan skamms verður eyði- 
lögð, og að þeir sjálfir munu tvístrast og fara 
landflótta víðs vegar út um heiminn. En þú, 
heilagi faðir! sem hefir fyrirhugað þeim þessa 
hörmúnga tíma, láttu þá einúngis ná til þessa 
lils; vernda þú leifar Ísraels og útskúfa ekki 
æfinlega þessum bræðrum minum, heldur safna 
þú þeim saman í þinni himnesku Jerúsalem, 
svo þar að lokunum verði ein hjörð og einn 
hirðir“. Faðir! fyrirgef þeim, því þeir vita 
ekki hvað þeir gjöra". Ó, hver getur til fulls 


34. hugvekja. 141 


útlistað þessi orð frelsara vors, eða kannað 
það hið óendanlega djúp guðlegrar elsku, sem 
í þeim er innifalið! Faðir“! segir frelsari 
vor, og ítrekar þannig aptur opinberlega þá 
játningu, sem hann áður hafði. gjört, að hann 
væri Guðsson, og með þessu föðurnafni lét 
hann líka í ljósi sína óumbreytanlegu elsku 
til Guðs, sína ótakmörkuðu hlýðni við hann 
og sitt óbifanlega traust á honum. Faðir! 
fyrirgef"! segir hann, og sýnir með því 
yfirhöfuð, til hvers pína hans og dauði mið- 
aði, sem sé, að afreka oss syndanna fyrir- 
gefning. Öll hans hlýðni, öll hans pína og 
dauði var ekki annað en bæn um fyrirgefning 
synda vorra, og fyrir Krists friðþægingar 
sakir fá nú allir fyrirgefning, sem leita henn- 
ar í sannri iðrun og lifandi trú. #„Fyrirgef 
þeim," segir Drottinn vor, og meinar fyrst 
og fremst til þeirra, sem negldu hann á kross- 
inn, og svo til allra óvina sinna og einnig til 
vor, sem af náttúrunni erum reiðinnar börn“. 
Og hann bætir við þessum orðum: „því þeir 
vita ekki hvað þeir gjöra". Hefðu þeir 
þekkt frelsarann eins vel og vér, kristnir 
menn, þá hefði synd þeirra verið óttaleg; en 
gætum þess vel, að fávizka og vanþekking 
getur ekki afsakað oss, sem erum uppfræddir 
í Jesú Krists heilaga lærdómi og höfum haft 
færi á að þekkja Guðs vilja og hans ráð til 
vorrar sáluhjálpar. En vor mildiríki frelsari 
færir til það eina, sem gat linað sekt Gyð- 
ínganna og gjört þá aðnjótandi Guðs miskunar, 


142 34. hugvekja. 


ef þeir hefðu viljað. Jesú fyrirbón var ekki 
heldur til ónýtis né árangurslaus, því Guð skaut 
hegningardóminum yfir Ísrael enn á frest í 40 
ár, og á þessu tímabili hafa eflaust margir iðrazt 
og snúið sér til Guðs, því þegar við Jesú 
dauða tóku margir sinnaskipti. Og hve mörg- 
um hefir ekki Jesú fyrirbón síðan orðið til 
blessunar og heilla. „Faðir! fyrirgef þeim, 
því þeir vita ekki hvað þeir gjöra". Þannig 
baðst þú einnig fyrir mér, Drottinn minn og 
frelsari! og veittir mér með því djörfúng til 
að lypta huga mínum upp til himins og ákalla 
Guðs eilífa föðurgæzku. Æ, himneski faðir! 
fyrirgef mér í Jesú nafni syndir mínar og 
ávirðingar, og láttu mér aldrei framar gleym- 
ast, hvað eg á að gjöra og hvernig eg á að 
breyta, til að geta eignast eilíft líf og þá 
sáluhjálp, sem "þinn son hefir mér afrekað. 
En þegar eg nú stend undir Jesú krossi og 
mæni þaðan trúaraugum mínum upp í hæðirnar 
til þín, himneski faðir! og bið þig að auðsýna 
mér náð og miskunsemi, sökum þíns sonar 
friðþægjandi kærleika, hvernig gæti þá nokkur 
óvild til meðbræðra minna, nokkur heiptar eða 
hefndar tilfinning lengur búið í brjósti mínu, 
hvernig ætti eg að geta vænt mér náðar og 
miskunar, nema eg einnig fyrirgefi af hjarta 
mínum skuldunautum? Æ, skapa þú, Drott- 
inn! í mér hreint hjarta og út heltu í það 
þinni elsku, svo eg geti elskað þig af öllu 
hjarta og náúngann eins og sjálfan mig; án 
þín er hjarta . mitt kalt „og kærleikslaust: en 


A a 


34. hugvekja. 143 


fyrir þig megna eg alla hluti, því þú ert al- 
máttugur og eilífur kærleikur. Ó, Jesú! bið 
þú föðurinn fyrir mér! Amen. 


95. hugvekja. 


En Pílatus skrifaði líka yfirskript og festi 
hana á krossinn yfir Jesú höfði. Hún skýrði 
frá dauðasök hans og var rituð á hebresku, 
grísku og latínu, svo hljóðandi: „þessi er 
Jesús af Nazaret, konúngur Gyðing- 
anna".  Yfirskript þessa lásu margir Gyð- 
ingar, því þessi staður var nærri borginni. 
þá sögðu æðstu prestar Gyðinga við Pílatus: 
„Skrifa þú ekki konúngur Gyðínganna, 
heldur að hann hafi sagt: eg er konúngur 
Gyðinga". Pílatus svaraði: „það sem eg 
hefi skrifað, það hefi eg skrifað". 


e 


Það var siður hjá Rómverjum, að auglýsa 
þeim, sem viðstaddir voru, dauðasök óbóta- 
manna, áður en þeir vóru líflátnir. Annaðhvort 
létu þeir lögregluþjónana lesa upp „dauða- 
sökina í heyranda hljóði, eða þeir skrifuðu 
hana með svörtu letri á hvítt tröspjald, sem 


A Mi 


A 


144 35. hugvekja. 


var hengt upp á aftökustaðnum og neglt yfir 
höfði þess, sem krossfestur var. Gyðingun- 
um til óvirðingar, ályktaði Pílatus, að yfir- 
skriptin yfir Jesú skyldi hljóða þannig: „Jes- 
ús af Nazaret, konúngur Gyðinganna“. 
Þetta líkaði þeim mjög illa og beiddu hann 
að breyta yfirskriptinni, en hann var ófáanlegur 
til þess, því að honum þókti vænt um, að 
geta gjört þeim þetta til smánar, og vildi 
þannig hefna sín fyrir það, sem hann áður 
hafði orðið að láta undan þeim í því að dæma 
Jesúm til dauða. En það er bersýnilegt, að 
guðleg forsjón var hér í verki með og leyfði 
ekki, að yfirskriptinni væri breytt, og móti 
vilja sínum og vitund varð Pílatus hér að bera 
vitni um sannleikann. þvi hvað sýndi þessi 
yfirskript annað en Jesú sakleysi og hans 
guðlegu tign? Hún sýnir Jesú sakleysi, 


af því Pílatus gat ekkert gefið honum að sök 


annað en það, að hann væri konúngur, og 
Jesú guðlegu tign, með því nafnið Jesús 
gefur til kynna, að hann er frelsari hinna 
týndu og glötuðu, og konúngur Gyðinga 
bendir til þess, að hann var sá fyrirheitni 
Messías. Þessi yfirskript minnir oss á hans 
himneska konungdóm, að hann er konúngur, 
fæddur af föðurnum frá eilífð, og kominn í 
þenna heim til að stofna guðsríki. á jörðinni, 
sannleikans og náðarinnar ríki; að hann eins 
var konúngur þar sem hann hékk á krossin- 
um í sinni dýpstu niðurlægingu, og að hann 


- þá átti ráð á himnaríki og eilífri sálubjálp. 


tn a ri ETTIR ST SEA OS INT FSN 


35. hugvekja. 145 


Þessi yfirskript var því kjarnafullt ágrip af 


öllum kristindómsins höfuðlærdómum, og hún 


Var rituð í þremur túngumálum, til að sýna 


hina alþjóðlegu þýðingu kristindómsins og að 
Krists krossdauði leiddi blessun af sér fyrir 


allar þjóðir. þessi yfirskript talar því einnig . 


til vor, kristnir menn! og tekur það fram, að 
Jesús er bæði frelsari vor og konúngur, því 
hann er hinn sami í gær og í dag og að eilífu. 
Gyðingarnir. beiddu Pílatus að breyta yfir- 
skriptinni yfir Jesú krossi, af því þeir vildu 
ekki kannast við, að hann væri frelsari og 
konúngur þeirra. Á vorum dögum gengur 
veröldin ekki þannig í berhögg við Jesúm, 


„að hún neyti því opinberlega, að hann sé 


frelsari og konúngur; en hún lætur sig þetta 
litlu skipta og heldur sinnar leiðar áfram, 
eins og þessi sannleiki kæmi henni ekki við. 
Hálfvelgja og skeytingarleysi um“ vor sálu- 
hjálparefni er höfuðeinkenni þessara tíma. 
Veröldin tekur ekki hart á því, þó menn 
kalli sig kristna og fylgi þeim útvortis sið- 
um, sem viðteknir eru í kristninni; en gjörir 
þú þig, kristinn maður! öðrum frásneiddan í 
því, að þú vilt, að boði postulans, vera 
brennandi í andanum, og vilir þú opinberlega 
játa þína lifandi trú á Jesúm Krist, sem frels- 


ara þinn og himneskan konúng, þá máttu 


eiga von á fyrirlitningu og í spöhlátrnni heims- 
ins barna. Ög þó heimtar Kristar þetta af 
þer; hann heimtar, að þú að öllu leyti skulir 
„P. Pjetursson. Hugvekjur. 11. ; 10 


A TV PPP 


"setja yfir hverjar heimilisdýr meðal“ vor: 


146 35. hugvekja. 


heyra sér til, ef þú vilt verða hans endur- 
lausnar aðnjótandi og þegn í hans ríki, því 
að hann hefir sjálfur sagt: „hver sem ekki 
vill kannast við mig og mína kenningu fyrir 
þessari spilltu og syndugu kynslóð, við hann 
mun mannsins sonur ekki heldur kannast, 
þegar hann kemur með heilögum englum í 
dýrð föður síns“ (Mark. 8., 38.). Látum oss 
því í öllu voru líferni meðkenna Jesúm sem 
vorn frelsara og vörn konúng, og aldrei 
skammast vor fyrir hans evangelium, sem 


er kraptur Guðs til sáluhjálpar sérhverjum 


sem trúir. „Æ! hvað stoðáði það oss, þó vér 
ynnum allan heiminn, ef vér liðum tjón á 


sálu vorri? Hvað stoðaði það oss, þó heim-. 
„mrinn hefði oss í metum og veitti oss öll 
"sín gæði, ef dómari lifenda. og dauðra ekki 


vildi kannast við oss? Hvað stoðaði oss að 
hafa frið við heiminn, ef vér værum í óvin- 
áttu við Guð og oss vantaði hans frið í vor 
hjörtu; ef eldur hans ónáðar brynni í sálum 
vorum og vér hefðum ofurselt þær höfðingja 
þessa heims? Sæll er því sá, sem í Öllu 
sínu líferni ljóst og leynt sýnir það, að hann 


elskar Jesúm eins og frelsara sinn og endur- 


ausnara, og kannast við hans himáskn kon- 


úngstign með því kostgæfilega að hlýða hans 


boðum. SR 

Guð gæfi, að þá yfirskript. mætti setja yfir 
fósturjörða vorri: „hér er Jesús frelsari og 
konúngur"! Guð sæfi, að þá yfirskript mætti 
Á 


í 


a 


Er 


35. hugvekja. 147 


þessu heimili er Jesús frelsari og konúngur" 
hér er hans orð haft iðulega um hönd, og 


. 
9 
, 
1 


þessum húsum býr hans blessaði friður". En 


því miður mun þessu víða mega snúa við og 
segja: „Hér er Jesús hvorki frelsari né kon- 
úngur, heldur búa hér óhreinir andar, ófriður 
og áhyggja, svall og saurlifnaður, hálfvelgja 
og hirðuleysi í öllu því sem snertir frelsi 
sálnanna og eilíft líf". Guð gæfi, að þá gral- 


skript mætti með sanni setja yfir oss: „Hér 


hvílir frelsingi Jesú Krists og hans trúlyndi 
þegn“. Guð. gæli, að þessi orð ekki ættu 
heima hjá neinum „Hann kallaði sig kristinn 
og sagðist vera Jesú frelsíngi og þegn hans 


„ríkis, en var það ekki“. — Þitt er að dæma, 


Drottinn<minn! Dæm þú oss, ekki eptir vor- 

um tilverknaði, heldur eptir þinni mikilli misk- 
unsemi. Frelsa þú oss frá öllu illu, því að 
þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.. 
Bænheyr oss í nafni þíns sonar frelsara vors 


Jesú Krists, sem með þér lifir og ríkir um 


aldir alda! Amen. 


10* 


sk 


2 
þr 


148 í 


36. hugvekja. 


Hin er stríðsmennirnir höfðu krossfest Jes- 
úm, tóku þeir klæði hans og skiptu í fjóra 
parta, hverjum stríðsmanni part, líka kyrtill- 
inn; en kyrtillinn var ekki saumaður, heldur 
frá ofanverðu niður úr prjónaður. þeir sögðu 
því hver við annan: „Skerum hann ekki í 
sundur, hlutumst heldur um, hver hann skal 
hafa“, svo að sú ritning rættist, sem segir: 
wpeir skiptu með sér klæðum mínum og köst- 
uðu hlutkesti um minn kyrtil". þetta gjörðu 
stríðsmennirnir; en fólkið stóð og horfði á. 


Þegar vér nú, kristnir bræður! í anda 
nálgumst Jesú kross, getum vér þá komizt 
hjá því, að hrærast og vikna af þeirri sjón, 
sem þar ber fyrir augu vor. Jesús, sem 
gekk í kríng og gjörði öllum gott, hinn ein- 
getni sonur föðursins, sem. hefir þegið allt 
vald á himni og jörðu og sem klæðir allar 
lifandi skepnur, er nú flettur klæðum af misk- 
unarlausum hermönnum og hangir blóðugur, 
ber og nakinn á krossins tré. Engin vinar- 
hönd hjúkrar vorum deyjandi frelsara né þerrar 
dauðasveitann af ásjónu hans; enginn mælir 
honum eitt líknaryrði, heldur dynja yfir hann 


36. hugvekja. 149 


hæðandi og særandi brigzlyrði úr öllum átt- 
um; en með heilagri þolinmæði og himneskum 
kærleika umber hann þetta allt, til þess að 
geta verið einka-huggun og athvarf allra 
deyjandi syndara. Sjáðu hér, sála min! ímynd 
syndanektar þinnar. Eins og lausnari þinn 
varð að hanga nakinn á ktossins tré, eins 
ert þú að náttúrunni til ber og nakin og náðar 
þurfi, og þig vantar þá hrósun og það rétt- 
læti, sem hefir gildi í Guðs augum. Syndin 
hefir svipt þig sakleysi þínu eins og Adam, 
og það er von til, að þú verðir hrædd eins 
og hann, þegar þú heyrir Guðs rödd í lög- 
málinu. En í stað þess að hann faldi sína 
líkamlegu nekt með fíkjuviðar blöðum og 
skýldi sér milli trjánna í aldingarðinum, þá 
tlý þú, sála mín! að Jesú krossi og feldu 
þig undir þessu lífsins tré, og bið þú frelsara 
þinn að skýla þinni andlegu nekt með skrúða 
síns heilaga réttlætis og íklæða þig hertygj- 
um ljóssins, svo þú þurfir ekki að óttast Guðs 
hegnanda réttlæti, heldur getir elskað hann 
af öllu hjarta og þjónað honum í anda og 
sannleika. Hér sér þú enn fremur, kristinn 
maður! afmálaða fátækt frelsara þíns af þess- 
um tímanlegu gæðum; hann lét ekki aðra 
veraldar auðlegð eptir sig en þau föt, sem 
hann nú var flettur; og hvílík huggun er þetta 
ekki fyrir þig ef þú átt við fátækt og örbyrgð 
að búa. Þú sér af þessu, að það er engin 
minkun að fátæktinni og að þú ert ekki ol- 


bogabara Guðs, þó hann hafi synjað þér um 


kr 


. 


150 36. hugvekja. 


þessi tímanlegu gæði. Þú getur verið ríkari 
mitt í skorti þínum en hinir mestu auðmenn 
þessarar veraldar, ef þú að boði frelsara þíns 
safnar þér þeim andlegu og himnesku fjár- 
sjóðum, sem hvorki mölur né ryð getur 
grandað, né þjófar fá eptir grafizt; og þessi 
andlegu auðæfi skilja ekki við þig í dauð- 
anum, heldur fylgja þér út yfir gröf og dauða 
inn á land eilifðarinnar. Gættu þess jafnan, 
sem Páll postuli segir, að „guðhræðslan er 
mikill ávinningur, samfara nægjusemi; og að 
fyrst vér höfum ekkert flutt inn í heim- 
inn, þá er það bert, að vér ekkert munum 
þaðan geta burtu haft" (1. Tim. 6., 6.—7.). 
Og þér, sem Drottinn hefir meira lánað af 
gæðum þessa heims, gleymið ekki að verja 
þeim samkvæmt gjafarans tilgangi; gleymið 
ekki að gjöra gott og útbýta, því þær 
fórnir þóknast Guði; gleymið ekki að bæta 
úr neyð yðar bágstöddu bræðra og gjöra 
það“ með mannelskufullu hugarfari, og minn. 
ist. þess, að það sem þér gjörið einum 
af frelsarans minnstu bræðrum, það álítur 
hann sér gjört. Margir hafa allan hugann á 
því, að draga saman fyrir konu og börn og 
nánústu náúnga, og er slíkur tilgangur ekki 
víta verður í sjálfum sér, þegar menn vinna 
í ótta Drottins og á leyfilegan hátt og drýgja 
efni sin með framsýni, dugnaði og sparsemi; 
en það verða menn að varast, að láta þetta 
kæla hjá sér mannelsku og miskunsemi við 
nauðstadda, eða vekja hjá sér ágirnd og ásælni. 


36. hugvekja. 151 


Ekki gat klæðnaður frelsara vors hlotnazt 
móður hans, heldur framandi hermönnum, 
og þannig er ekki ætíð víst, að arfurinn lendi 


- hjá þeim, er menn helzt óska; en eins og 


Drottinn hafði fyrirhugað móður sinni aðra 
betri arfleifð, eins er hann enn nógu ríkur 
að ala önn fyrir börnum vorum, þó vér ekki 
látum auð -fjár eptir oss.  Auðurinn blessast 
líka misjafnt og verður stundum tilefni til 
syndar og óvildar milli systkina og náúnga. 
Eða sýnir ekki sorgleg reynsla, hvernig arf. 
urinn stundum sélnir ásælni, ófrið og ósam- 
lyndi milli þeirra, sem ættu að unnast hug- 
ástum og sem ættu að vilja gjöra hver öðrum 
allt gott? Og ferst mörgum kristnum mönn- 
um miður í þessu efni en þeim hinum heiðnu 


hermönnum, sem krossfestu frelsara vorn, því. 
ð 2 


ekki er þess getið, að skipti á klæðum hans 
hafi orðið þrætuefni milli þeirra. Sú bezta 
auðlegð, sem vér getum eptir skilið börnum 
vorum, er gott og kristilegt uppeldi, ráð- 
vendni og guðsótti, og það er heilög skylda 
allra foreldra og allra, sem ganga börnum í 
foreldra stað, að leitast af alefli við að auðga 


au að kristilegum dyveðum. Auk þess sem 
4 yg 


guðhræðslan er hinn bezti arfur fyrir börnin 


sjálf og gjörir þau sannfarsæl um tíma og. 


eilífð, þá gjörir hún þau einnig elskurík og 
þakklát við foreldra sína, þar sem hin ver- 
aldlega auðlegðin einatt vekur syndsamlegt 


vanþakklæti í brjósti þeirra, svo þau heimta. 
allt af foreldrunum með sjálfskyldu, og geta 


áð 


a lk a 


152 36. hugvekja. 


varla beðið eptir því, að þeir gefi upp andann, 
til þess að ná í fjármuni þeirra, rétt eins og 
hinir heiðnu hermenn, sem skiptu með sér 
fötum frelsarans áður en hann var dáinn. 
Látum oss þá, kærir bræður! nægja Drottins 
náð; hans náð er óþrjótandi uppspretta himn- 
eskra og eilífra gæða og hún gjörir oss og 
börn vor að erfingjum eilífs lífs. Ó, Guð! 
gjör þú oss alla að þínum börnum og vertu 
oss náðugur og miskunsamur í Jesú nafni. 
Amen. 


öl. hugvekja. 


En hjá krossinum stóð Jesú móðir og móður- 
systir hans María, kona Kleófasar, og María 
frá Magdölum. Þegar Jesús sá nú móður 
sína og þann lærisvein, sem hann elskaði, 


„standandi þar hjá, sagði hann til móður sinn- 


ar: „Kona! sjá, þar er þinn sonur“! Síðan 
sagði hann til lærisveinsins: „sjá! þar er þín 
móðir ! Og frá þeirri stundu tók lærisveinn- 


þ 


inn hana að sér. 


37. hugvekja. 153 


Jesús elskaði sína allt til enda; mitt í í 


sinni sáru kvöl og pínu gleymir hann ekki 
neinum ástvini sínum og því síður sinni ást- 
kæru móður. Frelsaranum varð nú litið á 
móður sína, þar sem hún með harmþrúngnu 
hjarta stóð undir krossi hans ásamt systur 
sinni, Maríu magdalenu .og Jóhannesi. Móð- 
urástin hafði þrýst henni til að fylgja syni 
sínum til Golgata, þessa hryllilega aftöku- 
staðar, og vér getum getið því nærri, hvað 
hún hefir hlotið að reyna í sínu viðkvæma 
móðurhjarta, af því að vera sjónar- og heyrn- 
arvottur að Jesú kvölum og pínu, að heyra 
öll þau háðúngarorð, sem yfir hann dundu, og 
sjá hans blóðuga sundurflakandi líkama, hang- 
andi á krossinum, án þess að mega nálgast 
hann, tala við hann eða leitast við að lina 
kvöl hans með. hjúkrandi hendi. Æ, nú kom 
það fram, sem Símon hafði sagt við hana: 
„sverð mun þína eigin sál í gegnum smjúga“ 
(Lúk. 2., 35.). Sérhvert smánaryrði, sem til 
hans var talað, sérhvert sár á hans blessaða 
líkama, sérhver blóðdropi, sem dundi úr 
benjum hans, vóru allt beittir og sárir sverðs- 
oddar, er særðu og nístu hjarta hennar. Og 
mun það ekki einnig hafa hlotið að auka pínu: 
vors guðdómlega frelsara, að horfa á sorg 
sinnar harmþrúngnu móður? Hann sér þá 
kvöl, sem sundur slítur hjarta hennar, þá 
angist, sem hún er í stödd, og það munaðar- 
lausa eymdarástand, sem bíður hennar. En. 
að hinu. leytinu hefir. það þó verið huggunar- 


Á 


154 37. hugvekja. 


full sjón fyrir hann mitt í hörmúngum hans, 
að sjá þessa hreinu og brennandi móðurást, 
að sjá, hvernig elskan er sterkari en dauð- 
inn. En hvað er þó jafnvel sú heitasta elska 
syndugra og dauðlegra manna í samanburði 
við Jesú himneska kærleika? Allt hans líf, 
öll hans pína og dauði var eintómur kær- 
leikur, einskær náð og óendanleg miskunsemi. 
Mitt í krossins kvalafulla dauða heyrum vér 
orð kærleikans og huggunarinnar streyma út 
frá bjarta hans, út frá þessari himnesku elsk- 
unnar fyllíngu, sem nær til allra, óvinanna 
og ástvinanna, og umfaðmar bæði himin og 
jörð; og vér höfum heyrt, hve kærleiksfulla 
ráðstöfun hann gjörði fyrir sinni sorgbitnu 
móður, og hvernig hann fól hana umsjón 
sins ástkæra lærisveins á hendur, „og frá 
þeirri stundu tók lærisveinninn hana að sér". 
Guð gæfi, að allur félagskapar meðal vor 
kristinna manna væri gjörður undir Jesú krossi, 
að sérhver samningur vor væri gjörður í hans 
anda: æ! þá mundi syndsamleg eigingirni síður 
lýsa sér í viðskiptum vorum, þá mundu góð- 
verk vor spretta af hreinni hvötum, af elsku 
til Guðs og manna. Guð gæfi, að sérhver 
munaðarlaus ekkja mætti finna mannelskufulla 
hluttekningu samkristinna bræðra, og að öll 
munaðarlaus börn mættu finna meðaumkunar- 
samt móðurbjarta! Hve huggunarfull er ekki 
Jesú umhyggja fyrir móður sinni fyrir oss, 
kristnir bræður! þareð vér vitum, að hann 
elur sömu önn fyrir öllum ástvinum sínum 


37. hugvekja. 155 


og skoðar þá eins og mæður, systur og 
bræður. Ef vér trúlega fylgjum honum, að- 
hyllumst hann og elskum, þá megum vér trúa 
því og treysta, að hann litur til vor í náð og 
miskunsemi, að hann hefir fyrirhugað oss ein- 
hverja hjálp í þrautunum, einhverja huggun í 
hörmum vorum. Já, hversu báglega sem áhorf- 
ist fyrir oss, þó vér stöndum einmana og 
yfirgefnir í veröldinni, þó vér höfum misst þá, 
sem voru stytta vor og stoð í lífinu, vort 
einka skjól og athvarf á jörðunni, þá erum 
vér þó ekki yfirgefnir af frelsara vorum; og 
þessi vor himneski almáttugi ástvinur fylgir 
oss með sinu nærgætna föðurauga, og þó 
móðirinn gleymdi barni sínu, þá gleymir hann 
engum, sem elskar hann og á hann vonar. 
Hann þekkir alla sína, gætir þeirra og verndar 
þá, og þegar neyðin er stærst, þá er hans 
hjálp jafnan næst, því hann leggur engum 
þýngri byrði á herðar, en hann sér hverjum 
einum fært að bera. Jesú breytni við móður 
sína stráir helgandi geislum á samband for- 
eldra og barna, með því hún sýnir oss, hvernig 
börnin eiga að elska foreldra sína og veita 
þeim alla þá hjúkrun og umönnun, sem í 
þéirra valdi stendur, og af Jesú móður geta 
foreldrarnir séð, hve viðkvæma hluttekningu 
þeir eiga að taka í kjörum barna sinna. Ó! 
að samband og sambúð foreldra og barna 
hjá oss væri eins og það á að. vera, væri 


lagað eptir Jesú heilaga dæmi og í hans. 


156 37. hugvekja. 


anda, þá mundi húsfélag og heimilislíf vort 
verða farsælla og Guði. þóknanlegra en það 
víða er; þá mundi skyldurækt og guðsótti 
ekki einúngis hafa blessunarfull áhrif á sam- 
bandið milli þeirra, sem náttúran hefir tengt P 
með ósjálfráðu ástarbandi, heldur einnig lýsa 
sér Í allri sambúð vorri og viðskiptum vor- 
um við vora samkristnu bræður. 

0, Jesú! sendu þinn heilaga anda í vor 
hjörtu, svo vér verðum skylduræknir og mann- 
elskufullir, svo vér treystum þér og vonum 
á þig, hvað sem oss mætir í þessu lífi; æ! 
atak þú oss að þér", mildiríki frelsari! ekki 
einúngis hér í tímanum, heldur um tíma og 
eilífð! Amen. 


38. hugvekja. 


Ox þeir, er framhjá gengu, hæddu hann, 
sk skóku höfuð sín og sögðu: „Svei! þú, sem 
á ætlaðir að niðurbrjóta musterið og byggja það 

upp aptur innan þriggja daga, hjálpa þú nú 
sjálfum þér; ef þú ert Guðssonur, þá stíg 
niður af krossinum“. Líka hæddu hann hinir 
æðstu prestar, ásamt öldúngunum og hinum 
skriptlærðu,- og sögðu: „Öðrum gat hann 


lE á 
ð “ 


38. hugvekja. 157 


hjálpað, en sjálfum sér getur hann ekki 
bjargað. Sé hann Kristur og konúngur Ís- 
taels, þá stigi hann niður af krossinum, þá 
viljum vér trúa honum; hjálpi hann nú sjálf- 
um sér, ef hann er Kristur, hinn útvaldi 
Guðs; hann treysti Guði, hjálpi hann honum nú, 
ef hann hefir mætur á honum, því hann kvaðst 
vera Guðs sonur“. Hann hæddu og stríðs- 
mennirnir, gengu til hans og færðu honum 
edik, og sögðu: „Ef þú ert konúngur Gyð- 
inga, þá hjálpa þér sjálfum". 


Þegar djöfullinn freistaði frelsara vors á 

' eyðimörkinni, sagði hann: „Ef þú ert Guðs 
' sonur, þá bjóð þú, að steinar þessir verði 
að brauðum"; og þegar hann hafði leitt Jes- 

úm upp á musterisbustina, sagði hann aptur: 

Et þú er Guðs sonur, þá fleyg þér hér 

ofan af“. Þannig ætlaði djöfullinn að fá frels- 


arann til að sýna sitt guðlega vald, með þvi 
| að koma honum til að aðhafast eitthvað það, 
er lýsti skorti. á undirgefni undir föðursins 


heilaga vilja. Hin sömu djöfullegu freisting- 
arorð heyrum vér nú af munni þeirra, sem 
gengu fram hjá krossinum, hæddu Jesúm, 
skóku höfuð sín og sögðu: „Ef þú ert Guðs 
sonur, þá stig niður af krossinum". Og 
hinir æðstu prestar, ásamt öldúngunum og 


ft 


Ég # 


ið 


ja 


% 
JR 


158 38. hugvekja. 


hinum skriptlærðu brigzluðu Jesú þar að auki 
um það traust, sem hann hafði sett til Guðs, 
er nú hefði yfirgefið hann og slegið hendi 
sinni af honum. En vor guðdómlegi endur- 
lausnari sigraðist eins á hinni fyrstu og hinni 
seinustu freistingu; undirgefni hans undir 
föðursins vilja var ótakmörkuð, og hann var 
föðurnum hlýðinn fram í krossins kvalafulla 
dauða. Hvorki gat veraldarinnar ginnandi 
dýrð, né hinar bitrasta kvalir komið honum 
til að yfirgefa lífið í Guði, eða teljast undan 
að tæma þann beiska bikar, sem faðirinn hafði 
að honum rétt; það var matur hans og drykk- 
ur, að gjöra vilja fóðursins, og hann lifði og 
dó til þess að framkvæma föðursins eilífu 
ráðsályktun, oss syndugum mönnum til frelsis 
og sáluhjálpar.  Gyðingarnir — þessi spillta 
og holdlega sinnaða þjóð — trúðu ekki nema 
þeir sæu tákn og stórmerki, og trúðu jafnvel 
ekki fyrir það, því það er vantrúarinnar eðli, 
að rengja allt, þó hún taki og þreifi á Guðs 
forsjónar hendi. því miður á þessi vantrú 
sér einnig stað hjá mörgum kristnum mönnum, 
„því hún. á alstaðar heima þar sem hjartað er 
spillt og hugarfarið Guði fráhverft. Meðan 
þeim leikur allt í lyndi, ganga þeir fram 
hjá Jesú krossi, án þess að hugsa um 
Guð og frelsarann, án þess að hugsa um 
sína eilífu farsæld og sáluhjálp. Þeir hafa 
engan tíma til að standa við eða nema staðar 
undir frelsarans krossi, því heimurinn hrífur 
þá með sér, og þeir hafa allan hugann á því, 


38. hugvekja. 159 


að komast eitthvað áfram í veröldinni; þeirra 
syndsamlegu girndir og ástríður reka á eptir 
þeim og hrjá þá og hrekja á hinum breiða 
vegi glötunarinnar. Verði þeim litið upp á 
krossinn um leið og þeir ganga fram hjá hon- 
um, verði þeim þar litið á lausnarans blóð- 
ugu mynd, þá hneyxlast þeir á honum eins 
og Gyðíngarnir, því að holdlegur maður skynj- 
ar ekki hvað Guðs anda er; já, þeir hæða 
frelsarann í hjarta sínu með því þeir fyrir- 
líta hans lærdóm, fótum troða hans boðorð og 
gefa engan gaum að hans áminnandi röddu. 
Og þegar þeim sjálfum er lagður einhver 
kross á herðar og þeir ekki geta lengar ætt 
viðstöðulaust áfram, þá hljóta þeir að sönnu 
að standa við, en þeir gjöra það ekki með 
kristilegu hugarfari né undirgefni undir Guðs 
vilja; þeir nema ekki staðar bjá Jesú krossi, 
til. þess að leita sér þar huggunar, hjálpar 
og aðstoðar, heldur fullir óþreyju og óþolin- 
mæði, möglandi yfir Drottins handleiðslu, 
óánægðir við Guð og menn. Með sjálfskyldu 
heimta þeir hjálp af Guði og kalla þetta að 
treysta Drottni, og við frelsarann segja þeir: 
ef þú ert Guðs sonur, þá létt þú af mér 
krossinum. Sé nú krossinum ekki af þeim 
létt eins fljótt og þeim líkar, þá liggur þeim 
við að segja í hjarta sínu: öðrum getur 
hann ekki hjálpað. Lærum af Jesú, 
kristnir bræður! að umbera með hógværð og 
þolinmæði álas og ómilda dóma heimsins 
barna, og kappkostum umfram allt að halda 


. 


160 38. hugvekja. 


trúnni og góðri samvizku, og látum það vera 
vort æðsta mark og mið að geta verið í náð 
hjá Guði. Dæmi Gyðinganna varni oss við 
því, að dæma hart um náúnga vorn, þó vér 
sjáum hann verða fyrir einhverju þúngu mót- 
læti, eða halda, að hann sé fyrir það yfir- 
gefinn af Guði. Gætum þess miklu fremur, 
að hvern Drottinn elskar, þann agar hann, 
og að hann einatt lætur krossburðinn full- 
komna trú og elsku sinna barna. Og þegar 
vorum algóða föður þóknast að reyna oss í 
mótlætinganna skóla, þá beygjum oss undir 
hans voldugu hönd; vörumst að freista hans 
með mögli og óþolinmæði, en mænum stöðugt 
augum trúar og vonar upp á Kristi kross, og 
leitum hjá honum liðs og krapta til að bera 
þjáningarnar með undirgefni undir Guðs vilja, 
og minnumst þess, að oss byrjar fyrir miklar 
hörmúngar -inn að ganga í guðsríki. Ó, 
Jesú, Guðs eilífi sonur! brjót þú niður vald 
og hervirki syndarinnar í hjarta mínu, en 
gjör þú það að þínu musteri, að helgu must- 
eri þíns anda, svo eg geti farið dagvaxandi 
í dygð og guðsótta og reynzæt þér trúr til 
dáuðans! Amen. 


161 


99. hugvekja. 


Um hið sama brigzluðu honum ræningjarnir, 


"sem með honum vóru krossfestir. , En annar 


af þeim illvirkjum, sem hengdir vóru, hæddi 
hann og sagði: „Sértu Kristur, þá frelsa þú 
sjálfan þig og okkur“. Þá tók hinn til orða, 
ávítaði hann og sagði: „Hræðist þú ekki Guð, 
þar sem þú þó líður sömu hegningu? Vissu- 
lega líðum við maklega fyrir okkar athæfi, 
en þessi hefir ekkert illt að hafat". Þá sagði 
hann við Jesúm: „Minnst þú mín, herra! þegar 
þú kemur í ríki þitt!" Jesús mælti: „Sann- 
lega segi eg þér: í dag skaltu vera með 
mér í Paradís". 


Flestir urðu til þess að hæða og smána 


Drottinn vorn; fyrst þeir sem fram hjá kross- - 


inum gengu, því næst öldúngarnir, hinir æðstu 
prestar og hinir skriptlærðu og loksins annar 
ræninginn, sem með honum var krossfestur. 
Sá einasti, sem ekki fyllti þeirra flokk, var 


Sá iðrandi ræningi, eins og vér heyrðum af 


hinum upplesna texta. Hjá honum var vöknuð 

alvarleg umhugsun um dauðann, samfara inni- 

legri sannfæringu um Jesú guðdómlega sak- 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 11. 9! 


162 39. hugvekja. 


leysi. Og hann játar nú Jesú sakleysi hátíð- 
lega, viðurkennir hann sem Drottinn sinn og 
frelsara, og andvarpar í sannri iðrun og lif- 
andi trú: „Minnst þú mín, herra! þegar þú 
kemur í ríki þitt“! En Jesús ávarpaði hann 
með þessum himnesku huggunarorðum: „Sann- 
lega segi eg þér, í dag skaltu vera með 
mér í Paradís“. Af dæmi beggja þessara 
ræningja sjáum vér, kærir bræður! hvernig 
menn eru misjafnt undirbúnir undir dauða 
sinn. Hinn iðrunarlausi ræningi hékk líka 
við Jesú hlið, sá hans blíðu ásjónu og heyrði 
þau huggunarfullu lífsins orð, sem hann talaði 
við hinn iðrandi ræningja ; en hann sinnti þessu 
ekki og lét það engin betrandi áhrif hafa á 
sitt harða og þverúðarfulla hjarta. Ó! því 
miður er mörgum þannig varið enn í dag; 
þó þeir alla æfi mættu verða varir við frels- 
arans andlegu nálægð og eigi alla æfi kost 
á að heyra hans himneska lífsins orð, þá 
getur þetta ekki hrært hjörtu þeirra né betrað 
þá; jarðvegur hjartans er orðinn svö harður 
og hrjóstrugur af langvinnum áhyggjum og 
sorgum þessa lífs, af langvinnum syndavana, 
að það getur ekki orðið snortið af neinum 
háleitari. tilfinningum, af neinum æðri hagar- 
hræringum. Verði þeim einhvern tíma að 
ávarpa frelsara sinn, þá er það til þess að 
heimta af honum hjálp í einhverjum líkam- 
legum krossburði, eða í einhverri tímanlegri 
neyð; en um sína andlegu eymd, um sína 
eilífu sáluhjálp hugsa þeir ekki. Að vísu 


Ía 


39. hugvekja. "163 


ætla flestir sér að deyja réttlátra dauða, hversu 
óguðlega sem þeir hafa lilað; en hver segir 
þér, syndugi maður! að hugarfar þitt geti 
breyzt allt í einu þegar dauðinn bér að dyr- 
um? eða hver getur sagt þér, hve nær hann 
muni kveðja þig til burtferðar höðan? Hafir 
þú alla æfi fyrirlitið ríkdóm Guðs gæzku, 
þolinmæði og langlundargeðs, átt þú þá víst, 
að hann meðtaki í náð þau andvörp sem þú 
deyjandi sendir upp til hans úr eymdanna 
og angistarinnar djúpi af ótta fyrir dauða, 
eilifð og dómi? Vér megum ekki láta það 
ráðast eins og verkast vill, hvort vér verð- 
um sáluhólpnir eða eilíflega glataðir, og þá 
hefði postulinn ekki þurft að bjóða oss „að 
gjöra vora útvalningu vissa“. þess vegna 
i dag meðan þú heyrir Guðs rödd, þá for- 
hertu ekki hjarta þitt, svo þú bakir ekki sjálf- 
um þér hegningu „á degi reiðinnar og opin- 
berunar Guðs réttdæmis". Kom þú og nem 
þú staðar hjá krossi frelsara þíns, og lær þú 
af hinum iðrandi ræningja að búa þig kristi- 
lega undir dauða þinn. Hjá honum var vakn- 
aður ótti fyrir Guðs hegnanda réttlæti, og 
þessi ótti kom honum til þess með innilegu 
angri að viðurkenna, at athæfi hans hefði til 
hegningar unnið. þar eptir snýr hann sér 
til Jesú, og biður hann að minnast sín þegar 
hann komi í ríki sitt. Hann var svo gagn- 
tekinn af tilfinningu síns eigin óverðugleika, að 
hann ekki þorði að biðja Jesúm að leyfa sér 
Tá 


164 39. hugvekja. 


inntöku í hans ríki, heldur fól sig í auðmýkt 
náð hans og miskunsemi á hendur. Prófa 
þig nú sjálfan, kristinn maður! hvort þú hræð- 
ist Guð, hvort þú hræðist hans heilaga rétt- 
læti, hvort „þú hræðist syndina og hennar 
ófarsælu afleiðingar, hvort þú hræðist dauða, 
eilifð og dóm. Verið getur, að þú sért ekki 
illræðismaður eins og hinn iðrandi ræningi: 
verið getur, að þú sért ekki grófur glæpa- 
maður og hafir sloppið hjá hegningu mannlegra 
laga; en ertu þar fyrir sýka saka í Guðs 
heilaga augliti, sem lítur á hjartalagið? Ef 
hjarta þitt er kalt og kærleikslaust; ef þar 
býr sjálfsþótti og hroki; ef þú ekki af alefli 
reynir til að uppræta þaðan illgresi syndar- 
innar með rótum, þá er þér hætta búin og 
þú mátt hræðast Guð, sem ekki lætur að sér 
hæða: hræðast dauðann og hegnandi eilífð. Æ! 
fleyg þér þá flötum“ frammi fyrir augsýn hins 
alltsjáanda með harmþrúngnum, og sandur- 
krömdum anda, og játaðu í auðmýkt og af 
öllu hjarta, að þú hafir til hegningar unnið; 
bið þú miskunsemdanna eilífa föður að minn- 
ast þín í náð sökum frelsarans friðþægjandi 
dauða og að fullvissa þig í hans nafni um, 
að þinna synda skuli ekki að eilífu minnst 
verða. Bið þú hann að gefa þér styrk og 
krapta til að sigrast á freistingunum og stöðug- 
lyndi í hinu góða, svo þú getir eflt þína sálu- 
hjálp með ótta og andvara og fáir á dauða- 
stundunni það huggunarríka fyrirheit af frels- 
ara þínum, að í dag skulir þú fá að vera hjá 


39. hugvekja. 165 


honum í Paradís, í sælunnar himnesku bú- 
stöðum á landi lifenda. Ó, Drottinn minn! 
í þínu heilaga augliti er eg ræningi og ill- 
ræðismaður; eg hefi rænt þig þeirri lofgjörð 
og því þakklæti, sem þú átt skilið fyrir allar 
þínar náðarríku velgjörðir við mig og þína 
dásamlegu handleiðslu á mér; eg hefi rænt 
báúnga minn þeim bróðurlega kærleika, þeirri 
hluttekningu, hjálp og aðstoð, sem þú hefir 
boðið mör að sýna honum, og sjálfan mig 
hefi eg svipt barnaréttinum og þeirri hima- 
esku arfleifð. Æ! en eg kem nú eins og 
iðrandi ræningi að krossi frelsara míns, og 
hefi engu að treysta nema þinni náð og hans 
friðþægingu. þú hefir sjálfur sagt, að þú 
vilir ekki dauða syndugs manns, heldur að 
hann snúi sér og lifi; snú þú mér, Drottinn! 
svo eg geti höndlað lífið í þér, hið eilífa lífið, 
og verði þinn, hvort *$em'“ eg lifi eða dey. 
Bænheyr það í Jesú nafni! Amen. 


RE 


166 


40. hugvekja. í 


Jesús sagði: „Sannlega segi eg þér: í dag 


skaltu vera með mér í Paradís" 


Sífelt ættum vör, kærir bræður! að hafa 
það hugfast, hversu ískyggilegt og hættulegt 
það er, að skjóta iðrun vorri á frest þangað 
til á banasænginni. Vér höfum heyrt það 
frá blautu barnsbeini og séð þess dagleg 
dæmi, að dauðastundin er mjög óviss, og að 
ótal-margir kallast burt héðan fyrr en þá 
sjálfa eður aðra varir, og fá því ekki færi á 
að búa sig undir dauðann, heldur verða að 
deyja eins og þeir hafa lifað. þessi um- 
hugsun ætti að vera einhlít til þess að knýja 
oss til að leita Drottins, meðan hann er að 
finna, og kappkosta í tíma að taka sinnaskipti 
og bæta ráð vort. En því miður er sú hugsun 
of almenn hjá syndugum mönnum, að það sé 
nógur tími til þessa þegar dauðinn gjöri vart 
við. sig, og að hans muni enn vera langt að 
biða; og af þessari hugsun leiðir hjá þeim 


ettúðarfallt hugarfar og skeytíingarleysi um 


þeirra sáluhjálparefni. “ó, Drottinn minn! 
hversu margir skoða ekki lífið eins og leik- 
fang og gamanspil ; hversu margir sóa“ því 
ekki burt án þess fyrir alvöru að hugsa um 
dauðann og hvað við muni taka hinu megin 
grafárinnar! En hjá flestum, sem dauðinn 


40. hugvekja. R 167 


ekki kippir burt allt í einu, vakna þó alvar- 
legri hugsanir þegar þeir sjá hann nálgast, 
og fyrir marga verður dauðastundin að iðrun- 
arstund. Mun þá hinn eilífi miskunarinn út- 
skúfa þeim, sem þannig leita hans um elleftu 
stund? Nei, sá Guð, sem veitti hinum iðr- 
andi ræningja inntöku í sitt himneska ríki, 
rekur €ngan frá sér, sem til hans flýr með 
sannri. iðrun og varpar sér af bjarta í hans 
náðarfaðm. En þó hefir þessi áminning Síraks 
(18., 22.) ævaranda gildi: „auðmýktu þig áður 
en þú legst veikur, og bættu ráð þitt meðan 
þú enn getur syndgað". O! sá sem einhvern 
tíma hefir staðið hjá banasæng deyjanda manns 
og séð, hvílíkum þjáningum líkaminn þá er 
vanur að vera undirorpinn, og hversu erfitt 
hinum deyjanda veitir jafnvel að geta haldið 
óskertri rænu: mun hafa átt hægt með að 
sannfærast um, að sá er Í sannleika aumkun- 
arverður, sem dregur það fram undir and- 
látið, að leita Drottins síns og frelsara. En 
þó þessu væri ekki. þannig varið, þó hinn 
deyjandi syndari hefði viðþol fyrir verkjum 
og veikindum líkamans, mun þá sá, sem af 
ásettu ráði og vísvitandi alla æfi hefir flúið 
Guð og fyrirlitið hans laðanir, áminningar og 
aðvaranir, geta treyst því af hjarta, að Drott- 
inn muni svara honum þegar hann ákallar 
bann ekki fyrr en í andarslitrunum: þessi fáu 
augnablik, þegar hann er staddur á vegamót- 
um tímans og eilífðarinnar? Mun ekki viís- 
vitandi og þverúðarfull fyrirlitníng guðlegrar 


168 40. hugvekja. 


náðar hafa guðlegan hegningardóm í för með 
sér? Eða höfum vér aldrei heyrt þeirra 
getið, sem ekki gátu beðið Guð þegar þeir 
vildu, af því þeir höfðu ekki viljað biðja 
meðan þeir gátu?  Æ, hvað stoðar það þá í 
dauðastríðinu, að lypta skjálfandi höndum til 
himins, þegar bjartað er kalt og dautt og 
fjötrað við jörðina? Látum því ekki áminn- 
ingar Guðs aðvarandi raddar lengur þjóta 
eins og vind um eyru vor, heldur leyfum 
þeim inngöngu í hjörtun, og látum þær vekja 
hjá oss alvarlega sjálfsprófun, alvarlega um- 
hugsun um vor sálubjálparefni. „Sannlega 
segi eg þér: í dag skaltu vera með mér í 
Paradís". Óvenjalega huggunarrík hafa þessi 
orð frelsara vors verið fyrir hinn iðrandi ræn- 
íngja, og óvenjulega huggunarrík eru þau 
fyrir sérhvern sanniðrandi syndara. Um þetta 
getur þú bezt borið, iðrandi sannkristna sál! 
þú skoðar þetta lf eins og einn dag, eins og 
náðardag, sem Drottinn hefir gefið þér, og á 
hverjum degi býr þú þig undir dauða þinn. 
Þegar hér á jörðunni finnur þú til nálægðar 
frelsara þíns, finnur að hann er með þér, að 
hann styrkir þig í freistingum og baráttu 
þessa lífs, að hann réttir þér bjálparhönd og 
sendir þér hugsvölun í sérhverju böli og and- 
streymi, að hann veitir þér frið og fyri irgefn- 
ingu synda þinna, að hann er ekki einúngis 
höfundur, heldur og fulkomnari trúar þinnar; 
já, að hann er þér allt í öllu, hvernig sem 
ástatt er fyrir þér; og þessi andlega sam- 


ir 


a a á 


7 a 


40. hugvekja. 169 


eining við hann er sælufull fyrir þig, hún er 
forsmekkur hinnar eilífu sælu, sem þú átt í 
vændum, og þegar æfidagur þinn er liðinn og 
þú sér framundan þér dauðans nótt og þú and- 
varpar og biður: „vertu hjá mér, Drottinn! 
því að kvölda tekur og á daginn líður“, þá 
muntu algjörlega verða var við hans himnesku 
nálægð og hann mun flytja þig frá dauðanum 
til lífsins, á hið eilífa landið, þar sem þúsund 
ár eru eins og einn dagur. Þar muntu sjá 
hann augliti til auglitis, eilíflega taka þátt í 
hans dýrð og njóta þeirrar óumræðilegu sælu, 
sem ekki hefir auga séð, ekki eyra heyrt og 
í einkis huga komið. Æ, himneski faðir! sef 
þú oss öllum náð til þess að geta fylgt frels- 
ara vorum og lifað þannig í samfölagi við þig 

; hann, að vér á dauðastundu vorri fáum 


að heyra þetta huggunarríka fyrirheit talað til 


vor af hans munni: „Sannlega segi eg þér: í 
dag skaltu vera með mér í Paradís". Bænheyr 
það í Jesú nafni! Amen. 


a 


LE 


170 


41. hugvekja. 


Það var um sjöttu stund, að myrkur kom 
yfir allt landið, sem varaði allt til hinnar ni- 
undu, og „sólin missti sína birtu. Og um 
níundu stund kallaði Jesús hátt og mælti: 
„Elí! Elí! lama sabachtaní“? það þýðir: 
Guð minn! Guð minn! hví hefir þú yfirgefið 
mig? En er nokkrir af þeim, sem viðstaddir 
vóru, heyrðu þetta, sögðu þeir, að hann kall- 
aði á Elías. 


„Guð minn! Guð minn! hví hefir þú yfir- 
gefið mig"? þetta var hið fjórða orð, sem 
Jesús talaði á krossinum. Sólin missti nú 
birtu sína og svartnættismyrkur hafði hvílt 
yfir jörðinni í þrjá tíma samfleytt. þetta var 
óttalegur forboði þeirra guðlegu hegníngar- 
dóma, sem vofðu yfir höfði Gyðingaþjóðar- 


„innar, og merki upp á það, að náðarsólin á 
Ísraels andlega himni var gengin undir, en 


nótt hinnar guðlegu refsíngar runnin upp. 
Nú stóð hin harðasta orusta yfir milli ljóss- 
ins og- myrkursins, og það leit svo út eins 
og ljósið ætlaði að bíða ósigur, en að myrkrið 
mundi bera hærri hluta. En Krists óendan- 
lega þolinmæði og undirgefni undir föðursins 
vilja sigraðist á hinu vonda valdi. Drottinn 


vor vann dýrðlegan sigur, en óvinur ljóssins 


a 


41. hugvekja. 171 


beið ósigur. Þegar Jesús kallaði og sagði: 
aGruð minn! Guð minn! hví hefir þú yfirgefið 
mig"? þá var sigurinn þegar unninn yfir hin- 
um eilífa dauða, sem er hinn seinasti óvinur, 
hin seinasta hegning syndarinnar; þá var 
endurlausnarverkið þegar fullkomnað og hin 


eilífa friðþægingarfórnin fram borin fyrir mann- 


anna syndir. Í þetta eina sinn fannst frels- 
ara vorum hann vera yfirgefinn af sínum 
himneska föður, til þess að vér skyldum aldrei 
um alla eilifð af honum yfirgefnir verða. Ekk- 
ert getur heldur hugsazt hræðilegra en það, 
að vera yfirgefinn. af heilögum og almáttugum 
Guði, af hinum eilífa höfundi alls ljóss og 
lífs, en vita sig hrifinn og hertekinn af myrkr- 


anna valdi; ekkert ástand getur hugsazt ótt- ' 


alegra en það, að mega ekki lypta vonar- 
augum upp til miskunsemdanna föðurs á himn- 
um, heldur verða að falla hjálpar- og huggun- 
arlaus í örvæntingarinnar og eymdanna djúp. 
Og þetta aumkunarverða ástand hefði þó legið 


fyrir oss syndugum mönnum, ef Jesús hefði 


ekki vor vegna tæmt kvalanna beiska bikar. 
Þá hefðum vér sífelt setið í dauðans myrkr- 
um, og enginn geisli guðlegrar náðar hefði 
þá uppljómað vegu vora. Lofa þú því Drott- 
inn, sála mín! og allt hvað í mér er, fyrir 
hans óendanlegu náð og miskunsemi. Frels- 
ara þínum áttu það að þakka, að þú aldrei 
ert yfirgefinn af gæzkurikum Guði, ef þú ekki 
sjálfur yfirgefur hann, heldur heldur þér stöð- 


uglega til hans. Já, kristnir bræður! vor 
al 


aði 


172 41. hugvekja. 


himneski faðir er oss jafnan nálægur, því að 
í honum erum, lifum og hrærumst vér. Og 
þó er breytni margra manna svo óguðleg og 
andvaralaus, að. það lítur svo út, eins og 
þeir væru yfirgefnir af Guði; og þó eiga 
margir við svo bág kjör að búa hér í lifi og 
eru undirorpnir svo margvíslegum þrautum 
og þjáningum, að það á stundum lítur svo út 
eins og hinn algóði faðirinn hafi sleppt af 
þeim sinni verndarhendi, og jafnvel Guðs 
börn fá það að reyna, að þeim finnst Drott- 
inn hafa yfirgefið sig. En þessu er þó ekki 
þannig varið. þú, sem lifir í andvaraleysi 
og eins og enginn Guð væri til; þú, sem 
um ekkert æðra hugsar, en það sem þú getur 
séð og þreifað á og orðið var við með skiln- 
ingarvitum þínum: hugfestu þann sannleika, 
að Guð hefir ekki yfirgefið þig; gættu þess 
á freistínganna tímum, að hans alskygna auga 
sér til þín og að hann er þér nálægur með 
sínu heilaga réttlæti; já, hann er þér enn þá 
nálægur með sinni náð og dregur hegninguna 
undan, „ef ske kynni, að þú tækir sinnaskipti, 
svo þú kæmist til þekkingar á sannleikanum 
og endurvitkaðist, laus við snöru djöfulsins, 
í hverri þú hefir af honum flæktur verið til að 
gjöra hans vilja" (2. Tím. 2., 25.—26.). Fyrir- 
líttu því ekki rikdóm Guðs þolinmæði, gæzku 
og langlundargeðs, heldur snú þú þér til 
Guðs og bið þú hann af öllu bjarta fyrir- 
gefningar á því í Jesú nafni, að þú hefir 
yfirgefið hann, yfirgefið þann sáluhjálpar veg, 


41. hugvekja. 173 


sem hann vísaði þér á. Leita þú Guðs meðan 
hann er að finna, meðan hann breiðir sinn 
náðarfaðm út á móti þér; leita þú hans áður 
en hans miskunsemi yfirgefur þig, áður en 
þú hefir fyllt mæli synda þinna, áður en þér 
verður útskúfað frá hans augliti í hin yztu 
myrkur. Æ! þá er of seint að hrópa úr hinu 
eilífa hörmúnga djúpi: Guð minn! Guð minn! 


hví hefir þú yfirgefið mig? því þá mun sam- 


vizkan með brennandi ásökunum gefa þér 
þetta svar: „Guð yfirgaf þig, af því þú yfir- 
gafst hann; hann er nú e€kki lengur þinn 
Guð, af því þú aldrei vildir vera hans 
barn". En þú, sem stynur undir krossins 
þúngu byrði og heldur, að Guð hafi yfirgefið 
þig: láttu ekki hugfallast, heldur leita þú 
þér hjálpar og huggunar undir krossi frels- 


ara þíns; hugsaðu til þess, hve miklu þýngri 


þjáningar hann varð að þola þín vegna, og 
að þínar þrautir komast hvorki í samjöfnuð 
við hans kvöl og pínu, né heldur við þá dýrð, 
sem þú átt í vændum í öðru lífi, ef þú ber 
mótlætið með kristilegri stillingu og þolin- 
mæði, og leyfir Guði að ná þeim gæzkuríka 
tilgangi sínum, að menntæÆæ þig í mótlæting- 
anna skóla og undirbúa þig undir eilífa sælu. 
Treystu Guði, treystu því, að hann leggur 
þér ekki þýngri byrði á herðar, en hann 
gefur þér krapta til að bera, og að hans 
hjálp er næst þegar neyðin er stærst. Og 
þú guðhrædda, góða sál, sem ert hreld og 
angráð af því, að þér finnst að Drottinn hafi 


* 


174 — —  ái. hugvekja. 


yfirgefið þig og snúið augliti sínu frá þér: 


vertu hughraust og ókvíðin; þetta er reynsla, 
sem Drottinn sendir þér, til að styrkja trú 
þína og stöðuglyndi þitt; þreyttu við Guð í 
bæninni og hættu ekki að vona á hann, held- 
ur seg þú eins og Jakob: „Drottinn! eg 
sleppi þér ekki fyrr en þú blessar mig"; og 
huggun, ljós og friður mun streyma frá hon- 
um niður í sálu þína og gjöra sameiningu 
þína við hann enn þá bjartanlegri, enn þá 
innilegri en áður. 0, Guð minn góður! 
„þú yfirgefur aldrei þann, 
aðstoð þinni sem treysta vann"; 

gef þú mér náð til þess að treysta þér af 
öllu hjarta og setja alla mína von til. þín, 
svo að þú sért min huggun og mitt hjartans 
hlutskipti æfinlega. Og þegar augu mín apt- 
urlokast. í dauðans myrkrum og sólin missir 
sína birtu og himinljósin hverfa sjónum mín- 
um, æ!.láttu þá þina náðarsól skína móti mér 
á eilifðarinnar himni og leiddu mig á ljóssins 
og sælunnar land. Bænheyr það í Jesú nafni! 
Amen. 


a a 


42. hugvekja. 


Eptir þetta, þar eð Jesús vissi, að allt var 


"Þegar fullkomnað, svo að ritníngin skyldi 


rætast, sagði hann:. mig þyrstir“. Þar var 
ker, fullt af ediki; jafnsnart hljóp einn þeirra 
til og tók njarðarvött og fyllti af ediki, og 


- setti hann á reyrlegg og gaf honum að drekka, 


og sagði: „Lofið mér að! vitum til, hvort Elías 
kemur að hjálpa honum". 


Frelsari vor vissi nú, að allt var þegar 
fullkomnað, og hans óumræðilega sálarkvöl 
var þegar á enda. þá sagði "hann: „mig 
þyrstir". Einkanlega var það líkamlegur þorsti, 
sem Jesús fann til eptir alla þá dauðans pínu, 
sem hann hafði liðið, og hann andvarpaði nú. 


eptir svaladrykk. En hvílíkur var nú sá svala= - 


drykkur, sem honum var gefinn? Njarðar- 
vöttur, fylltur af ediki, var sá einasti og 
seinasti svaladrykkur, sem einhver hermaður 


„af meðaumkun rétti honum.  Ó, hversu djúpt 


hefir Drottinn orðið að litillækka sig min 
vegna! Hann, sem breytti vatni í vín, hann 


sem á allar ár og uppsprettur, hann, sem 


sendir frjófgandi dögg niður á jörðina og 
heldur vötnum sjáfarins saman: vanmegúast 
af brennanda þorsta og fær ekki annan svala- 
drykk en súrt edik. En þetta Jesú andvarp: 


.. 


176 42. hugvekja. 


umig þyrstir" hefir líka aðra æðri þýðingu. 
Hann fann ekki einúngis til líkamlegs, heldur 


og til andlegs þorsta; með því hann þyrsti 


eptir sáluhjálp vorri, eptir mannanna andlegu 
ög eilífu farsæld. En hjá þeim fær hann 
ekki heldur annað en edik að drekka; vantrú 
og kærleiksleysi, óhlýðni .og vanþakklæti er 
sá svaladrykkur, sem þéir rétta honum. Þannig 
launa þeir alla hans elsku og allar hans náð- 
arríku velgjörðir. Æ! hlýtur þú ekki einnig 
að játa það, sála mín! að þú hefir fyllt þenna 
flokk? Hlýtur þú ekki einnig að játa, að þú 
lézt þér mest umhugað um, að svala þínum 
eigin þorsta? Og hvernig var nú þínum 


„þorsta varið?  Þyrsti þig eptir Guðs ríki og 


hans réttlæti?  Æ, nei! það var þorsti þinna 
syndsamlegu girnda, sem þú leitaðist við að 
slökkva; stundum þyrsti þig í munað og mak- 
indi, stundum í álit og upphefð, stundum í 
auðæfi þessa heims, og þú leitaðist við að 


- slökkva þenna þorsta með því að drekka úr 


þeim svölunarlindum, sem syndin vísaði þér 
á. En því meir sem þú drakkst úr þeim, 


' því meir þyrsti þig, því þetta eru lindir dauð- 


ans,.og sá þorsti, sem leitar sér svölunar í | 
þeim, er dauðans þorsti, þorsti hins eilífa 
dauða. Öðru vísi var þorsta frelsará þíns 
„varið; það var þorsti hins eilífa lífsins, og 
hann. þyrsti einnig eptir þínu lífi, eptir þinni 
eilífu  sáluhjálp.  Æ! getur þú nú lengur 
fengið „af þér „að neita honum um þenna 
svaladrykk, með því að ala hjá sjálfum þer 


a. 


42. hugvekja. 177 


Syndarinnar þorsta? Getur þú lengur fengið 
af þör að fylla þeirra flokk, sem “með and- 
Varaleysi og syndsamlegu athæfi bera honum 
hinn beiska og súra drykk? Ættir þú ekki 
feginsamlega og með fögnuði að flýja í þann 
miskunarfaðm, sem hann breiðir út á móti 
þér? Ættir þú. ekki með sárri löngun að 
geta sagt: „Sálu mína þyrstir eptir Guði, 
eptir lifanda Guði"? og taka þér þessi Davíðs 
orð í munn: „Drottinn! þegar eg hefi þig að 
eins, þá hirði eg hvorki um himin né jörð"? 
Ættir þú að láta þig þyrsta meir eptir heims- 
ins hverfulu gæðum, en himinsins dýrðlega 
hnossi? Ættir þú að vera tilfinníngarlaus 
fyrir elsku frelsara þíns, en opna hjarta þitt 
fyrir syndarinnar skammvinnu gleði? Æ! 
hve nær sem heimurinn freistar mín til syndar 
og mitt hvikula og óstöðuga hjarta ætlar að 
draga mig á tálar, hve nær sem holdlegar 
girndir og tilhneigingar vakna hjá mér, þá 
láttu hljóma í eyrum mínum þetta þitt aðvar- 
andi og þýðíngarfulla orð: „mig þyrstir", svo 


að eg í eilifðinni ekki þurfi að biðja með. 


orðum hins ríka manns í dæmisögunni og 
segja: „Miskuna þú mér og send Lazarus, 
að hann dýfi fingurgómi sinum í vatn og kæli 
túngu mína, því eg kvelst í þessum "loga" 
(Lúk. 16. „ 24.). Ó! sannarlega hefir þú einnig 
afrekað mér þá náð, að eg ékki skuli kvelj- 
ast af hinum eilífa þorsta. angistarinnar og 
örvæntingarinnar. þess vegna sýngjum vér 
P. Pjetursson. Hugvekjur. 1. 12 


Ei 


178 42. hugvekja. 


þér eilíft lof og þakkargjörð fyrir þann þorsta, 
sem þú þjáðist af á krossinum. þar hefir 
þú leitt hinar eilífu lindir lífsins í ljós, svo 
að engan, sem af þeim drekkur, mun. að 
eilífu þyrsta. Já, kristnu bræður! sá einasti 
sanni þorsti sálar vorrar er eilífðarinnar þorsti, 
þorstinn eptir. Guði, eptir hans ríki og hans 
réttlæti; þessi þorsti felur í sér eilífa sælu, 
og hann er vottur um tign og yfirburði vors 
ódauðlega anda. En þessum þorsta getur 
enginn svalað nema vor guðdómlegi endur- 
lausnari. Í hans himneska lærdómi, í hans 
heilaga dæmi og hans friðþægjanda dauða 
finnum vér svölun, huggun og hvild fyrir 
sálir vorar, og hvergi nema þar, því „það 
er eilift lif að þekkja einn sannan Guð og 
þann, sem hann sendi, Jesúm Krist". þess 
vegna segir hann líka sjálfur: „sá sem drekkur 
af því vatni, er eg mun gefa, skal að eilifu 
ekki þyrsta, heldur mun það vatn, sem eg 
mun gefa honum, verða í honum að lind, 
uppsprettandi til. eilífs lífs" (Jóh. 4., 14.). 


„ komið þá kærir bræður! að þessari eilífu lind 


og svalið sálum yðar; innrætið yður, Jesú 
sáluhjálplega lærdóm, hafið hans heilaga dæmi 
jafnan fyrir augum yðar, og látið hans frið- 
þægjanda kærleika vekja hjá yður heita og 
hjartanlega elsku til, hans. 

Himneski, algóði faðir! vek þú hjá oss 
þorsta - eptir þér, löngun. eptir lífinu í þér, 
eptir samfélagi við þig. og frelsara vorn, svo 


42. hugvekja. 179 


vér getum fundið til þess í hjörtum vorum, 
að dauðinn er oss ávinningur, og að það er 
betra að vera hjá þér en í þessu útlegðar- 
standi. Og þegar þorsti dauðans tekur til að 
þjá oss og vér ætlum að örmagnast í voru 
dauðastríði, æ! dreyptu þá á oss himneskum 
svaladrykk af straumum þinnar náðar og taktu 
oss í þinn eilífa miskunarfaðm. þessa biðj- 
um vér þig í Jesú nafni. Amen. 


43. hugvekja. 


En er Jesús hafði til sin tekið edikið, sagði 
bann: „það er fullkomnað". 


Með þessum orðum: „það er fullkómnað“ 
fullkomnaði Jesús sitt háleita endurlausnar- 
verk. En þessi orð vors deyjanda frelsara 
hljóta að hafa haft aðra þýðingu fyrir þá vini 
hans og lærisveina, sem stóðu bjá krossi 


hans, en þau hafa fyrir oss. Þeir, sem þá 


ekki fullkomlega þekktu tilgang Jesú komu í 


- heiminn og voru hræddir og ístöðulausir, hafa 


eflaust haldið, að Jesús með þessum orðum 
boðaði heimsendinn ásamt dauða sínum, og 
12* 


180 43. hugvekja. 


í þessari sannfæringu hafa þeir styrkzt bæði 
af því er þeir sáu, að sólin missti sína birtu, 
jörðin skalf og björgin klofnuðu, og líka af 
því, sem þeir höfðu heyrt Jesúm segja um 
hinn síðasta dag og apturkomu sína til dóms- 
ins. En hvað oss snertir, kærir bræður! þá 
vitum vér, að við  heimsendinn og „hina 
seinustu fullkomnun allra hluta mun Drottinn 
vor og frelsari koma til dómsins, ekki eins 
og hann nú var í sinni djúpu niðurlægingu á 
krossinum, heldur í skýjum himins með guð- 
legri almættis hátign. Þegar vér nú hug- 
leiðum þessi hans orð: „það er fillkomnað“, 

þá gefa þau oss marga lærdómsríka hugvekju. 
Fyrst og fremst líta þau. til þess, að stríðinu 
var nú lokið og sigurinn unninn, að hið háleita 
endurlausnarverk var nú til lykta leitt. Nú 
var frelsi vort fullkomnað, réttlæti vort og 
sáluhjálp. Syndasektin var burtnumin, Guðs 
réttlæti fullnægt, himininn opnaður og dauð- 
inn upp svelgdur í sigur. Enn fremur sýna 
þau oss, að mannleg synd var nú fullkomnuð, 
bæði af því að hún birtist á sínu æðsta stigi 
i Jesú lífláti, og af því að Guð hafði hana til 
að auðsýna þeim hina mestu miskunsemi og 
framkvæma sína eilífu ráðsályktun til þeirra 
frelsis .og sáluhjálpar. Hér sjáum vér mann- 
lega spillíngu. í ótal myndum, hvort heldur 
vér virðum fyrir. oss  drottinssvik Júdasar, 
afneitun. Péturs, hugleysi lærisveinanna, heipt 


„og hatur hinna æðstu. presta, hviklyndi lýðs- 


TEA 


BR 


áð 


a hi 


sn 


43. hugvekja. 181 


ins, rangsleitni Pílatusar, grimmd og mann- 
vonzku þeirra, sem krossfestu Jesúm. „En í 
pínu og dauða frelsara vors sjáum vér líka 
fullkomnaðan Guðs eilífa kærleika og hina 
fullkomnustu ímynd hans óendanlegu elsku 
og náðar. Öll hans pína sýnir oss svo ljós- 
lega, hvernig sérhver tilbnning í hans heilaga 
hjarta var einber miskun og kærleiki.  Aður 
en hann gengur út í pínuna, situr hann til 
borðs með lærisveinum sinum, eins og þegar 
ástríkur deyjandi faðir kallar börn sín að bana- 
sæng sinni, kveður þá með óviðjafnanlegum 
huggunarorðum og gefur þeim sína himnesku 
náðarmáltíð; hann vill hlífa þeim við hörm- 
úngunum og bera þær allar einn saman, og 
því biður hann, „að þeir megi fara burt" 
(Jóh. :18., 8.). Hann vill ekki, að sín pína 
hryggi né græti aðra, og því segir hann við 
hinar „grátandi konur: „grátið ekki yfir mér, 
heldur yfir yður og börnum yðar“. Hann 
hugsaði meir um þeirra eymd en sínar þján- 
ingar; hann. biður óvinum sínum líknar og 
miskunar; hann elur önn fyrir sinni syrgjandi 
móður. og heitir hinum iðrandi ræningja himn- 
eskri og eilífri sælu. Og þegar hinn eilifi 
kærleiki er búinn að vinna allt, sem unnið 
varð, til sáluhjálpar vorrar, þá segir hann: 
uþað er fullkomnað". Ó! mik fögnuð hafa 
þessi. orð. vakið á himnum hjá englum Guðs, 
sem, eins.og postulinn að orði kemst, „fýsir 
að. skygnast inná leyndardóm friðþægingar- 


Rd ki sr 


182 43. hugvekja. 


innar" (1. Pet. 1., 42), og hjá öllum Guðs 
útvöldum, sem höfðu mænt vonaraugum fram 
í hinn ókomna tíma og vóru burtsofnaðir í 
trúnni og trausti á Drottins fyrirheitum. Ættir 
þú þá ak líka, sála mín! að sýngja Guði 
lof og þakkargjörð? Ættir þú ekki af innsta 
grunni hjartans að vegsama hans heilaga nafn, 
sem oss hefir sigurinn gefið fyrir Drottinn 
vorn Jesúm Krist? Láttu nú aldrei framar 
vantraust né örvænting fá yfirhönd hjá þér, 
því einnig fyrir þig hefir Jesús fullkomnað 
allt, og þú þarft nú ekki annað en að til- 
einka þér hans verðskuldun með bljúgu og 
auðmjúku hugarfari, og finna af hjarta til 
þinnar syndaeymdar og að þú ert náðarþurfi. 
Þó syndir þínar séu miklar, þá er þó Guðs 
náð langtum meiri; og þó elska þín sé ekki 
eins heit og hjartanleg eins og þú feginn 
vildir, þá getur þú huggað þig við það, að 
það er ekki þín elska "til Guðs, sem hefir 
afrekað þér sáluhjálpina, heldur Guðs elska 
til þín, og að hún er eilif og óumbreytanleg. 
Seg þú því skilið við allt syndsamlegt athæfi 
og flýðu til frelsara þíns; trúðu honum og 
treystu og helga þú honum hjarta þitt; berstu 
trúarinnar góðu baráttu gegn öllum óvinum 
sáluhjálpar þinnar; þá mun Krists endurlausn 
fullkomnast innra hjá þér og hafa helgandi 
áhrif á hugarfar þitt, eius og hún á krossin- 
um fullkomnaðist þín vegna, svo þú getir 
tekið undir með postulanum og sagt: „Hver 


43. hugvekja. 183 


vill ásaka Guðs útvalda? Guð er sá, sem 
réttlætir; hver er sá, sem fordæmir? Kristur 
er sá, sem dáinn er; já, miklu meira, sá sem 
líka er upprisinn og er Guði til hægri handar 
og biður fyrir oss" (Rómv. 8., 338.—34.). Sú 
kemur stundin einnig fyrir þig fyrr eða síðar, 
að þú getur sagt eins og frelsarinn: „það er 
fullkomnað". En á þessari seinustu stundu 
ælidagsins, þegar skeiðið er á enda runnið, 
þá er allt undir því komið, hvernig það er 
fullkomnað, hvort það er í iðrunarleysi og 
syndsamlegu athæfi, eða í trú og guðsótta, 
því að undir því eru þín eilífu kjör komin. 
O! þú himneski höfundur og fullkomnari 
trúarinnar! lifgaðu og styrktu mína veiku 
trú, svo hún verði sönn og kröptug og full- 
komin} vertu máttugur í mínum veikleika og 
fullkomna þú í mér hið góða verkið, verk 
helgunarinnar, svo eg á dauðastundu minni 
geti hughraustur sagt: það er fullkomnað 
fyrir þinn krapt, Drottinn minn og frelsari! 
Amen. 


184 


44, hugvekja. 


Os Jesús kallaði hárri röddu í annað. sinn 
og sagði: „Faðir! í þínar hendur fel eg minn 
anda". 


Þetta voru Jesú seinustu orð á krossin- 
um.  Endurlausnarverkið var nú fullkomnað 
og Jesús átti ekki annað eptir en að deyja. 
Nú var kvalanna bikar tæmdur í botn og hinu 
eilífa réttlæti fullnægt. Ásjóna föðursins, sem 
um stund hafði verið hulin, ljómaði nú aptur 
í lausnarans hjarta, og hans andi hvarf í föð- 
ursins himnesku hendur. Með sínum and- 
látsorðum hefir frelsarinn líka opnað oss að- 
gang til föðursins, svo vér einnig á vorri 
dauðastundu megum eins og hann og í hans 
nafni hrópa og segja: „Faðir! í þínar hendur 
fel eg minn anda“. þetta hjartans andvarp 
sykrar alla dauðans beiskju; svo að hann er 
ekki framar hegning fyrir þá, sem deyja í 
trúnni á Jesúm og samfélagi við hann, heldur 
náðarrík velgjörð Drottins, lausn frá öllu illu 
og inngangur til eilifs lifs og eilífrar sælu. 
Þegar eg nú íhuga andlát frelsara míns og 
jafnframt renni huganum fram til dauðastundar 
minnar, þá renna allar óskir minar og vonir 
saman í þessari einu bæn: „sála min deyi 
dauða hins réttláta og mitt hið síðasta verði 


44. hugvekja. 185 


eins og hans“ (4. Mósisb. 23., 10.). Og mun 
þetta ekki vera innilegasta ósk vor allra, 
kærir bræður! Ef það ekki væri, þá værum 
vér í sannleika blindir og aumkunarverðir; 
því þó vér höfum allt, sem vér viljum hend- 
inni til rétta í þessu lífi, þá vantar oss þó 
alltaf það, sem mest á ríður, og það er: 
sáluhjálplegur dauði.  Æ! Guð minn góður! 
láttu kjör mín í þessu lífi vera eins og þér 
þóknast; en gef þú mér einúngis sálahjálp- 
legan dauða; ef þín eilífa speki sér það hent- 
ugast, þá láttu lífsstundir mínar vera sút og 
sorgum hlaðnar, en vertu mér að eins náð- 
ugur og miskunsamur (Guð á minni dauða- 
stundu! En til þess að vér, kærir bræður! 
getum með kristilegri djörfúng tekið dauða 
vorum, og á vörri andlátsstundu falið anda 
vorn í föðursins hendur, verðum vér í tíma 
að búa oss undir þessa hátíðlegu og alvöru- 
fullu stund og læra í tíma að þekkja og elska 
þá guðlegu föðurhönd, sem vér ætlum að 
fela vorn anda. þetta getum vér nú bezt 
með iðulegri og innilegri bæn til Guðs. Vér 
getum ekki orðið sannkríistnir nema vér lær- 
um að biðja Guð réttilega; en, því miður, lifa 
margir svo allan sinn aldur, að þeir aldrei 
læra það, af því þeir sannfærast aldrei um 
nauðsyn og nytsemi bænarinnar.  Opt er 
neyðin sá begti skólameistari í þessu efni, 
og opt lærum vér ekki að þekkja hvilíkan 
krapt og hvílíka hugsvölun bænin veitir, fyrr 


186 44, hugvekja. 


en vér höfum reynt, hversu fallvaltir og 
óáreiðanlegir þeir tímanlegu hlutir eru, sem 
vér svo mjög treystum. Ekkert styrkir betur 
en bænin trúnaðartraust vort á Guði og 
elskuna til hans í vorum hjörtum. En það 
er nauðsynlegt, að vér í tíma lærum að treysta 
honum og elska hann, til þess að vér í dauð- 
anum með hjartanlegu trúnaðartrausti getum 
falið vorn anda í hans hendur. Eða hvernig 
getur sá af bjarta trúað Guði fyrir sér í 
dauðanum, sem ekki þorir að reiða sig á 
hann í lífinu? Og hvernig á sá að reiða sig 
á hann, sem sjaldan eða aldrei biður hann, 
sjaldan eða aldrei hugsar um hans óendan- 
legu fullkomlegleika, sjaldan eða aldrei þakkar 
honum fyrir hans náðarríku velgjörðir; sem 
ekki.kannast við hans föðurlegu handleiðslu, 
ekki sækist eptir neinu nema tímanlegum 
gæðum, ekki hlýðir neinu nema fortölum 
sinnar spilltu náttúru og sinna syndsamlegu 
girnda? En með því bænin kennir oss að 
þekkja og elska Guðs föðurlegu forsjónar 
hönd, þá kennir hún oss einnig að beygja 
oss undir hans voldugu hönd. Þegar vér 
fyrir daglega bæn verðum Guði handgengnir, 
þá lærum vér æ betur og betur að þekkja 
hans óumræðilegu og eilífu hátign, en vorn 
eigin lítilmótlegleika og óverðugleika; lærum. 
æ betur og betur að sjá, að hann er allt, en 
vör erum ekkert; og þessi þekking vekur 
hjá oss kristilega auðmýkt og undirgefni undir 


44, hugvekja. 187 


hans vilja, svo. vér með lotningu beygjum 
oss undir hans alveldis hönd og með auð- 
sveipni og glöðu geði tökum hverju því, sem 
hann lætur oss að höndum bera, af því vér 
þá finnum, hve fávíslegt og syndsamleg það 
væri að mögla á móti hans almáttugu, alvitru 
og mildiríku forsjón. Þegar vör þannig, kærir 
bræður! treystum Guði, elskum hann og hlýð- 
um honum, þá getum vér verið vissir um, 
að vér erum í Guðs hendi, hvort sem vér 
lifum eða deyjum, því þá fær hvorki með- 
læti né mótlæti, hvorki hið nálæga né hið 
ókomna, hvorki líf né dauði skilið oss við 
Drottins kærleika; þá getum vér af hjarta 
kallað hann vorn föður, og falið lif og sál 
og öll vor efni í hans föðurhönd; þá þurfum 
vör ekki að hræðast gröf né dauða, heldur 
getum hughrautir beðið hans atlögu, og í 
trausti til Jesú friðþægingar sagt: „dauði, kom 
þú sæll þegar þú vilt“! Og "þegar hann þá 
kemur og kveður oss til burtferðar, og vér 
ekki eigum annað eptir en gefa upp andann, 
þá getum vér ókviðnir tekið oss frelsarans 
orð í munn og sagt: „Faðir! í þínar hendur 
fel eg minn anda". Guð gefi oss náð til 
þess í Jesú nafni! Amen. 


188 


45. hugvekja. 


Oz þegar Jesús hafði þetta sagt, hneigði 
hann höfuðið og gaf upp andann. 


Við höfum nú, sála min! staðið um stund 
undir Jesú krossi og virt fyrir okkur hans 
blóðugu píslarmynd; við höfum séð, hvernig 
hinn heilagi kærleiki gefur líf sitt út fyrir 
oss synduga menn, hvernig hann þolir og 
umber allt með himneskri hógværð og þolin- 
mæði, og nú sjáum við, hvernig hann loksins 
hneigir höfuðið og gefur upp andann. Hefir 
nú þessi sjón haft nokkur áhrif á þig? Hefir 
íhugun Jesú krossdauða vakið hjá þér nokkra 
guðrækilega tilfinningu? Hefir hún glætt hjá 
þér elsku til frelsara þíns og þakklæti við 
hann?  Hefir hún styrkt þig í þeim ásetn- 
íngi, að deyja frá syndinni, en lifa honum, 
sem fyrir þig dó á krossinum? Eða hefir 
Jesú píslarsaga alls ekki vakið neinar guð- 
legar hræringar í hjarta þínu? Ertu, sála 
mín! eins holdlega og veraldlega sinnuð eins 
og þú varst í byrjun þessa útlíðanda föstu- 
tima?  Hefir lærdómurinn um krossinn verið 
þér heimska, eða hneyxli? — þessar spurningar 
ættum vér, kærir bræður! að leggja fyrir oss 
og svara þeim með hjartans hreinskilni, svo 
vér ekki drögum sjálfa oss á tálar, því til 
þess miða vorar andlegu hugleiðingar, að þær 


45. hugvekja. 189 


gjöri oss guðræknari og betri. En það sem 
vér á þessari guðræknisstundu sér í lagi vilj- 
um láta huga vorn dvelja við, er Jesú and- 
lát, það seinasta atvik í hans lífi, að hann 
hneigði höfuðið og gaf upp andann. Þetta 
hátíðlega og merkilega augnablik, sem end- 
aði Jesú kvöl og pínu, kemur líka fyrir oss, 
kristnir menn! og verður hið mest áríðanda 
augnablik í voru lifi. Að deyja — það er hið 
seinasta stig þessa lífs og jafnframt hið mikil- 
vægasta fótmál þess, því allt vort líf er undir- 
búningur undir dauðann, og hann ákveður 
kjör vor í eilifðinni og opnar oss veg annað- 
hvort til eilifrar Sr eða eilifrar ks 
Æ! lærum þá af Jesú, hvernig vér eigum 
að deyja sáluhjálplega; en fyrst verðum vér 
að læra af honum, hvernig vér eigum að 
lifa kristilega, því til þess að geta dáið sálu- 
hjálplega útheimtist að lifa kristilega, og 
frelsari vor gat hneigt sitt deyjanda höfuð 
með himneskri hugarrósemi, af því hann hafði 
unnið meðan dagur var, af því hann hafði 
álitið það mat sinn og drykk að gjöra vilja 
síns himneska föður. Svo framarlega sem 
vér því óskum þess, kærir bræður! að geta 
hneigt vor höfuð á dauðastundunni með kristi- 
legri hugarrósemi, þá kappkostum meðan dagur 
er, að gegna trúlega vorum skyldum og 
vinna það verk, sem Drottinn hefir falið oss 
á hendur, og vér megum ekki vera tómlátir 
við það eða hætta við það í miðju kafi, heldur 


a 


190 45. hugvekja. 


verðum vér daglega að stríða við vorar 
samlegu girndir, daglega reyna til að aflegg 

vora bresti og daglega ástunda að taka fr. 
förum í dygð. og guðsótta. Vort helgunar- 
verk er ekki unnið á lítilli stundu, því holdið 
er alltaf veikt, þó andinn sé reiðubúinn, og 
vér þurfum alltaf að vaka og biðja. En þetta 
verk hefir líka háleit verðlaun í för með sér, 
bæði hér í tímanum og í eilífðinni. Eða geta 
nokkur verðlaun verið stærri og nokkur meiri 
sæla gefist í þessu lífi, en að geta gengið 
móti dauða sínum með velgrundaðri og sann- 
kristilegri hugarrósemi? Vér getum aldrei 
nógsamlega gætt þess, að enginn getur tekið 
dauðanum með sannri sálarrósemi, nema sá, 
sem lifir í samfélagi við Jesúm Krist, nema 
sá, sem er orðinn hluttakandi í hans frið- 
þægingu og Guðs náð. Mitt í sínum fasta 
andvaraleysis svefni hlýtur iðrunarlaus synd- 
ari að Ónáðast af því, að hugsa til dauðans 
og eilifðarinnar; og ætti þetta ekki að hvetja 
hann til að leita Drottins meðan hann er að 
finna, og ákalla hann meðan hann er nálægur? 
Ætti þetta ekki að hvetja hann til þess með 
sannri iðrun að afla sör þeirrar sálarrósemi, 
sem er einka-skilyrði fyrir kristilegri djörf- 
úng á dauðastundunni?  Æ, Drottinn minn! 
þegar ótti fyrir dauðanum ætlar að óspekja 


hjarta mitt og vekja hjá mér kvíða fyrir hon- 


um: þá vil eg hugsa til þín og þíns frið- 


þægjanda dauða; hugsa til þess, að dauðinn 


A 0 I EN 


45. hugvekja. 191 


er ekki lengur syndahegning, heldur ávinn- 
ingur fyrir hvern þann, sem deyr í trúnni 
á þig, að hann er inngangur til þeirrar 
eilífu sælu, sem ekki hefir auga séð, ekki 
eyra heyrt og í einkis huga komið. Hvað 
getur þá framar vakið hjá mér ótta fyrir 
dauðanum? Að sönnu er eg breyskur og 
ófullkominn, og í það góða, sem eg vil 
gjöra, blandast einatt óhreinar og eigingjarnar 
hvatir; en eg fulltreysti því, að þitt heilaga 
réttlæti verði mér tilreiknað, og að Guð muni 
því taka mig til máðar af sinni óendanlegu 
miskunsemi og líta á minn góða og einlæga 
vilja. En má ske mínar líkamlegu þjáningar 
verði svo þúngbærar á dauðastundu minni, 
að þær trufli sálarrósemi mína og veikli mína 
kristilegu djörfúng. Æ! ef þetta á fyrir mér 
að liggja, þá láttu mig hugsa til þess, að 
hversu miklar og langvinnar sem þessar þján- 
íngar kunna að verða, þá eru þær þó létt- 
vægar og skammvinnar í samanburði við þá 
eilífu gleði, sem þú hefir mér afrekað. 
Má ske dauðinn slíti mig úr faðmi ástvina 
minna, og mér falli þúngt að skilja við þá og 
vita þá yfirgefna og munaðarlausa í veröld- 
inni: æ! láttu mig þá muna til þess, að þú 
ert faðir allra föðurlausra, og lofa þú mér 
að deyja með þeirri sannfæringu, að mínir 
eptirskildu ástvinir muni óttast þig og ganga 
á þínum vegum, og að enginn þeirra muni 
glatast: þá veit eg, að þó eg fari héðan, þá 


RP 


192 45. hugvekja. 


koma þeir á eptir innan lítillar stundar, og 
að eg fæ að sjá þá aptur hjá þér í þínum 
himnesku sælunnar bústöðum; þá get eg í 
þínu náðarnafni hughraustur hneigt höfuð mitt 
og gefið upp andann. Amen. 


46. hugvekja. 


Þá rifnaði fortjald musterisins í tvennt, ofan 
frá og niður í gegn; jörðin skalf og björgin 
klofnuðu, og legstaðir hinna dauðu opnuðust, 
og margir helgir menn risu upp, þeir er 
áður vóru dauðir; og sem þeir vóru útfarnir 
af gröfum sínum, komu þeir eptir hans upp- 
risu í borgina helgu og urðu þar sénir af 
mörgum. Nú er hundraðshöfðinginn og þeir 
sem með honum vóru, sem áttu að gæta 
Jesú, sáu jarðskjálftann og það sem skeði, 
urðu þeir næsta hræddir og sögðu: „sannar- 
lega var þessi maður Guðssonur". En allur 
sá mannfjöldi, sem þar var hjá og horfði á 
það er skeði, barði sér á brjóst og snéri 
heim aptur. 


A nr 


rað 46. hugvekja. 193 


Jesú dauði er hið mesta náðarinnar und- 
ur, og því er ekki furða, þótt náttúrunnar 
undur séu honum samfara.  Fortjald muster- 


isins, sem að greindi helgidóminn frá hinu 


allrahelgasta, rifnaði eptir endilöngu, svo að 
náðarstóllinn með örk sáttmálans og Kerúbim 
var nú ekki lengur halinn, heldur blasti við 
allra sjónum; og bendir þetta til þess, að 
hinn forni sáttmáli var nú upphafinn, að spá- 
dómarnir voru nú framkomnir, allar fyrirmynd- 
anir uppfylltar og fórnfæringarnar af teknar. 
Með sínum dauða opnaði Jesús oss aðgang 
til náðarstólsins, svo að vér í trausti til hans 
friðþægingar getum leitað fyrirgefningar synda 


vorra hjá miskunsemdanna himneska föðurs. 


hann „hefir niðurbrotið skilrúmsvegginn", og 
„honum er það að þakka, að vér með einum 
anda höfum aðgang til föðursins" (Efes. 2., 
14., 18.). „Jörðin skalf og björgin klofnuðu“. 
Þessi umbrot í innviðum jarðarinnar, þessi 
titríngur og skjálfti náttúrunnar benda oss á 
þá miklu breytingu, sem Jesú dauði kom til 
leiðar í hinum andlega heimi og náðarinnar 
ríki; þau voru merki upp á það, hvernig 
kraptur hans friðþægingar mundi endurskapa 
mannleg hjörtu, og hvernig hin steinhörðu 
hjörtu syndugra manna mundu eins og klofna, 
vikna og mýkjast af iðrunarinnar og trúar- 
innar tárum. Legstaðir hinna dauðu opnuð- 
ust og margir helgir menn risu upp, þeir er 
áður voru dauðir“. Jesú dauði var þeirra 
P. Pjetursson. Hugvekjur. u. 13 


| 


194 46. hugvekja. 


líf, eins og. hann er vort líf. þetta sýnir 
oss, hvernig hans dauði er lífgjöf allra lif- 
enda og dauðra. Þegar hann dó, streymdi 
hans almættisandi gegnum hina dauðu líkami, 
og þegar hann upp reis, leiddi hann þá lif- 
andi með sér út af gröfunum. þetta átti að 
fyrirmynda upprisu alls holds á efsta degi, 
og sýna í hve nánu sambandi vor upp- 
risa stendur við hans upprisu og við þann 
sigur, sem hann með sínum dauða vann yfir 
dauðanum; en það átti líka að minna oss á, 
hvernig vér eigum að tileinka oss hið æðra 
lif, sem Jesús þannig hefir flutt heiminum, 
og. ganga í endurnýjúngu lífdaganna, svo vér 
á síðan verðum hluttakandi í hans upprisu- 
dýrð. „0, Drottinn! láttu þinn anda, láttu 
þína raust þrengja sér niður í grafir þeirra, 
sem í syndunum sofa, svo þeir geti vaknað 
og risið upp af svefninum; svo þeir geti séð 
og. viðurkennt, hvað skeð er þeim til frelsis 
og sálabjálpar,.., barið sér á brjóst og snúið 
sér — ekki frá þér, eins og mannfjöldinn, 
sem stóð. undir þínum krossi, heldur til þín, 
snúið frá syndum sínum. og lifað eiliflega 
með þér. Vér höfum, kristnir menn! heyrt, 
að björgin klofnuðu við Jesú dauða; æ! eru 
þá ekki. þau hjörtu harðari en steinn, sem 
ekki vikna né komast við af þessari sjón? 
sem ekki finna til angurs af syndum sínum, 
ekki til elsku né þakklætis við íhugun Jesú 
friðþægjanda dauða? sem geta heyrt. og lesið 


46. hugvekja. 195 


Jesú píslarsögu — þessa helgu og himnesku 
sögu guðlegrar elsku — án þess að snúa 


sér til Drottins með heitri og einlægri iðrun? 
Hugsum þó til þess í tíma, kærir bræður! 
að það liggur fyrir oss öllum, að sjá „for- 
tjaldið rifna í tvennt“, það fortjald, sem að- 
skilur tímann og þiláfðrððl Fortjaldið í Jerú- 
salems musteri aðskildi helgidóminn og hið 
allrahelgasta. Ef vér skoðum þetta líf krist. 
ilega, þá sjáum vér, að það er Guðs helgi- 
dómur, því að í þessu lífi erum vér hver- 
vetna umkríngdir af helgum dásemdarverk- 
um Drottins, bæði í náttúrunnar og náðar- 
innar ríki, og sjálfir eigum vér að verða 
heilagir eins og Sá, sem oss hefir kallað, og 
leggja alla stund á helgun vora; en hér í 
lífi sjáum vér þó ekki hið allr ahelgasta, því 
það er hulið af fortjaldi tímans, og hér göng- 
um vér í trúnni, en ekki í skoðuninni. En 
þegar fortjald tímans rifnar í dauðanum, þá 
upp rennur eilífðin, sem er hið allrahelgasta 
sjálft; en í stað náðarstólsins munum vér 
sjá þar dómstólinn uppreistan; vér munum 
sjá þar sáttmálsörkina, og í lífsinsbók mun- 
um vér sjá þann sáttmála ritaðan, sem Guð 
gjörði við oss hér í tímanum, og þá verður 
það leitt í ljós, hvernig vér höfum haldið 
þenna sáttmála. Já, vér munum einnig sjá 
þar Kerúbim, heilaga engla Guðs, með brugðn- 
um sverðum, til að gæta þess, að ekkert 
saurugt né syndugt fái inngöngu í hans himn- 
13* 


196 46. hugvekja. 


eska ríki. Æ! þá mun jörðin skjálfa og vér 
munum sjálfir skjálfa og titra af eilifri angist, 
ef vér ekki í tíma flýjum til náðarstólsins 
og leitum Guðs miskunar með einlægri iðrun 
og lifandi trú. þá munu björgin klofna og 
hin harðsvíruðu hjörtun munu bráðna í aug- 
sýn hins heilaga réttlætis, því þá verður allt 
það leitt í ljós, sem nú er í myrkrunum 
hulið. Þá munu „hrellíngar og harmkvæli koma 
yfir allra þeirra manna sálir, sem ílsku drýgja" 
(Rómv. 2., 9.); en guðhræddir „munu koma 
til borgar Guðs lifanda, til þeirrar himnesku 
Jerúsalem og til margfjölda margra þúsund 
engla" (Hebr. 12., 22.). „Amen. 


197 


41. hugvekja. 


Allir Jesú kunningjar stóðu langt frá og 
margar konur, sem höfðu fylgt honum úr 
Galileu, og horfðu á allt þetta. Meðal þeirra 
voru þær María Magdalena, María móðir 
þeirra Jakobs og Jósis, og Salóme móðir 
þeirra Sebedeusar sona, sem honum höfðu 
fylgt og þjónað. þegar hann var í Galileu, 
ásamt mörgum öðrum, sem höfðu farið með 
honum úr Galíleu til Jerúsalem. 


Sá upplesni heilagi texti segir oss, að 
Jesú kunningjar og þar á meðal margar kon- 
ur, sem höfðu fylgt og þjónað honum, hafi 
staðnæmzt undir Jesú krossi, en þó álengdar. 
Þessir Jesú vinir elskuðu hann af hjarta og 
voru orðnir gagnteknir af hinum háleitu 
sannindum hans guðdómlegu kenningar. þess 
vegna gátu þeir nú ekki fengið af sér að 
yfirgefa Jesú kross eða missa sjónar á sin- 
um deyjanda lærímejstara. Einnig þetta at- 
vik í pínu frelsara vors getur verið lærdóms- 
ríkt fyrir oss, kæru vinir! með því það sýnir 
oss, að þó Jesú sönnu ástvinir, sökum mann- 
legs veikleika og breyskleika, stundum kunni 
að verða álengdar fjær", missa þeir þó aldrei 
sjónar á krossi frelsara síns, heldur horfa 


198 47. hugvekja. 


jafnt og stöðugt „á hann.með. sínum trúar og 
vonar augum,“ og þessi andlega sjón hins 
helga kross aptrar þeim frá að hlaupa út í 
soll veraldarinnar og fara villir vegar. Af 
hjarta taka þeir undir með postulanum Páli 
og segja: „lærdómurinn um krossinn er þeim 
heimska, er sælunnar missa; en oss, sem 


hólpnir verðum, guðlegur kraptur“ (1. Kor.1., 


48.); já, eins og sami postuli, álíta þeir það 
bina einustu og æðstu speki, „að þekkja Krist 
og hann krossfestan". Og í sannleika er 
þessu líka þannig varið, því að lærdómurinn 
um Krists krossdauða kennir oss bezt bæði 
að þekkja vora syndasekt og hve dásamlega 
Drottinn hefir bætt úr þessari vorri djúpu 
neyð með sinni friðþægingarnáð, og jafnframt 
sýnir hans oss, hvernig vér eigum að bera 
krossinn á eptir frelsara vorum. Heilög ritn- 
íng og allra alda reynsla eru samvizku vorri 
samdóma í því, að vér erum allir syndarar, 
og að oss alla „vantar þá hrósun, sem hjá 
Guði gildir". Ef útvortis siðsemi, einstöku 
góðverk og yfirskyn guðhræðslunnar gilti hjá 
Guði, þá kynnu menn að hafa eitthvað að 
hrósa sér af. En hver getur staðizt í dómi 
hins heilaga, sem einúngis lítur á bjartalagið ? 
0, Guð minn góður! hve fánýt og einkis- 
verð er öll mannanna hrósun? Þeir hrósa 
sér af skyldurækni; en í bjarta sínu bera 
þeir einatt skylduna nauðugir eins og þúngan 
kross... Þeir hrósa sér af mannelsku; en þessi 


47. hugvekja. 199 


mannelská er einatt eigingjörn og ætlast til 
launa. Þeir hrósa sér af sjálfsafneitad ; en 
í rótum hjartans hreifir sér þó löngun eptir 
tímanlegum hagnaði og hégómadýrð. þeir 
hrósa sér af samvizkusemi og sálarþreki; en 
þessi samvizkusemi og þetta sálarþrek villist 
við sérhvert fótmál af fortölum heimsins og 
holdlegra girnda. Vissulega gæti maðurinn 
þannig með sjálfsprófun lært að þekkja synda- 
sekt sína og vanmátt sinn til hins góða — 
og þessi þekking er mjög áríðandi, því að 
hún er skilyrði fyrir allri sannri lífernisbetr- 
un — en þó verður þessi þekking skýrari 
og greinilegri, þegar sjálfsprófunin er sam- 
fara bæninni til Guðs, auðmjúkri bæn í Jesú 
nafni og í trausti til hans friðþægingar. Mönn- 
unum er hætt við því, að þykja mikið koma 
til sinna góðu áforma, sinna guðrækilegu 
hugarhræringa og sinna iðrunartára, og þess 
vegna er þeim nauðsynlegt að standa við 
undir Jesú krossi, því hvergi geta þeir eins 
vel og þar lært að þekkja sína miklu synda- 
eymd og sekt og spillingu, því hvergi sjá 
þeir eins vel og þar Guðs heilaga vandlæti, 
og hvernig hans réttlæti heimtar ótakmarkaða 
hlýðni og undirgefni undir hans heilaga vilja, 
og hvergi sjá þeir eins vel og þar, hvernig 
syndugum mönnum er ómögulegt af eigin 
ramleik að fullnægja kröfum hins heilaga rött= 
lætis. Jesú friðþægjandi dauði á krossinum 
sýnir oss því bæði vora þörf á guðlegri náð 


200 47. hugvekja. 


og stærð Guðs óendanlegu miskunar. Með- 
vitund um synd og sekt liggur eins og þúng 
byrði á sálum allra manna, og að létta af 
sér þessari byrði er innileg ósk og löngun 
allra þeirra, sem finna til þess, að 'syndin 
gjörir eðli vort auðvirðilegt og að hún sviptir 
oss allri sannri farsæld og friði samvizkunnar. 
En hvernig eiga þeir að losast við þessa 
hörmunga byrði? Hvar geta þeir leitað sér 
hjálpar og huggunar? Umliðni tíminn ásakar 
og umhugsun um ókomna tímann hrellir hið 
veika og breyska hjarta syndugs manns. Æ! 


hvergi er þá huggun og frið að finna nema 


undir Jesú krossi, því það er kross hins 
eilífa kærleika, og þar standa rituð þessi 
huggunarfullu orð: „Svo elskaði Guð heim- 
inn, að hann gaf í dauðann sinn eingetinn son, 
til þess að hver, sem á hann trúir, ekki 
skuli fyrirfarast, heldur hafa eilíft líf“ (Jóh. 
3.,.46.). Þá verður hjartað snortið af náðar- 
innar friðþægjanda krapti, þá fær það frið við 
Guð og fyrirgefning synda sinna. Já, lær- 
dómurinn um Krists dauða á krossinum er 
gleðiboðskapur guðlegrar miskunar, og væru 
hjörtu syndugra manna svipt honum, mundu 
þau fyrirfarast í syndunum, eða sökkva í ör- 
væntingarinnar djúp. En þessi lærdómur er 
ekki einungis huggandi, heldur einnig helg- 
andi, með því hann kennir oss, hvernig vér 
eigum að bera krossinn á eptir frelsara vor- 
um, hvernig vér eigum að bera sérhvert 


47. hugvekja. 201 


mótlæti með kærleiksfullu hugarfari, þolin- 
mæði og undirgefni undir Guðs vilja, að 
dæmi vors guðdómlega lausnara. Æ! komið 
þá að Jesú krossi, þér hrelldu og harm- 
þrúngnu sálir! sem andvarpið yfir syndum 
yðar og stynið undir krossins byrði: þar 
fáið þér að heyra þessi huggunarríku orðin: 
uKomið til mín allir þér, sem erfiðið og þúnga 
eruð hlaðnir, eg skal endurnæra yður“, og 
þar fáið þér nýja krapta til að bera lífsins 
böl og sigra dauðans beiskju, nýja krapta 
til að berjast trúarinnar góðu baráttu og 
reynast trúir allt til dauðans, svo þér fáið úr 
býtum borið kórónu lífsins. Amen. 


hl 


202 


48. hugvekja. 


En Gyðingar beiddu Pilatus, að líkamarnir 
væru ekki á krossinum um sabbatsdaginn, 
þar eð aðfangadagur var, því að sá sabbats- 
dagur var mikill. þeir beiddu Pílatus, að 
bein þeirra væru brotin og ofan tekin. þar 
fyrir komu stríðsmennirnir og brutu fótleggi 
hins fyrsta og svo hins annars, sem með 
honum höfðu verið krossfestir. En sem þeir 
komu að Jesú og sáu, að hann var þegar 
dáinn, brutu þeir ekki hans fótleggi, en einn 
af stríðsmönnunum stakk spjóti í hans síðu, 
og strax kom út blóð og vatn; og sá hefir 
vitnað það, sem sá, og hans vitnisburður er 
sannur, og hann veit, að hann segir satt, 
svo að þér einnig trúið. því þetta er skeð, 
svo að ritningin rættist: „Bein hans skulu 
ekki brjótast". Og á öðrum stað segir önnur 
ritning: „þeir munu sjá þann, sem þeir stúngu". 


Það eru einkanlega tvö eptirtektaverð at- 
riði í hinum upplesna helga texta, og er annað 
þeirra það, að bein frelsara vors voru ekki 
brotinn þegar hann var dáinn; en hitt er það, 


48. hugvekja. 203 


að einn af stríðsmönnunum stakk spjóti í hans 
siðu, svo þaðan út rann blóð og vatn. Guð- 
spjallamaðurinn Jóhannes, sem skýrir frá þess- 
um tilburðum, bætir því við, að þetta hafi 
skeð, svo að ritníngin uppfylltist. Gjörvallt 
Gamlatestamentið er fyrirmyndan Nýjatesta- 
mentisins; „allar tilskipanir þess, öll guðleg 
fyrirheit og spádómar uppfylltust í Kristi. Eins 
og Gyðingum var bannað að brjóta bein 
páskalambsins (2. Mósisb, 12., 46.), þannig sá 
og guðleg forsjón um, að bein frelsarans 
voru ekki brotin, með því hann var „það 
páskalamb, sem vor vegna var slátrað“, eins 
og postulinn Páll kemst að orði (1. Kor. 5., 7.). 
Og þegar Sakarías spámaður er að útmála, 
hvernig ástandið muni verða þegar Messías 
komi, segir hann í Guðs orða stað: „þá mun 
eg út hella líknaranda og bænaranda yfir 
Davíðs ætt og innbúa Jerúsalemsborgar; þeir 
skulu renna augum til mín, til hans, sem 
þeir hafa gegnum stúngið" (Sak. 12., 40.). 


þessir tilburðir við dauða frelsara vors hafa - 


einnig, eins og allt, sem fram við hann kom, 
mikilvæga þýðingu fyrir hið kristilega trúar- 
líf, og geta á margan hátt gefið oss eptir- 
tektaverða og lærdómsríka hugvekju. 

Guð leyfði ekki, að bein frelsara vors 
væru brotin; því með pínu sinni og dauða 


„var hann nú búinn að fullnægja hinu eilífa 


réttlæti og friðþægja oss við föðurinn; hann 
var búinn að brjóta myrkranna og djöfulsins 


204 48. hugvekja. 


vald, og sýna að hann var hin eina og al- 


gilda fórnin. þetta minnir oss á Guðs eilífu 


gæzku og miskunsemi, sem ekki vill brjóta 
hinn brákaða reyr, né slökkva hinn littlog- 
anda hörkveik“, heldur tekur sín breysku og 
brotlegu börn í sinn náðarfaðm, þegar þau 
snúa sér til hans með einlægri iðrun og lif- 
andi trú; „því að vér erum", eins og postul- 
inn segir, „limir Krists líkama, af hans holdi 
og af hans beinum" (Ef. 5, 30.), og verðum 
fyrir trúna honum sameinaðir og hans frið- 
þægingar aðnjótandi. Þegar Jesús kvöldinu 
fyrir sinn dauða sat til borðs með lærisvein- 
um sínum, braut hann brauðið, blessaði það, 
gaf sinum lærisveinum og sagði: „Takið. og 
etið! það er minn líkami, sem fyrir yður 
verður gefinn", og má því svo að orði kveða, 
að hann hafi sjálfur brotið sinn blessaða lík- 
ama fyrir oss, svo að vér af elsku til hans 
skyldum brjóta af oss fjötur og hlekki synd- 
ariunar. Enn fremur segir textinn, „að einn 
af stríðsmönnunum hafi stúngið spjóti í Jesú 
síðu, svo þaðan út rann blóð og vatn". Þetta 
minnir oss á það, að eins og Jesú blóði var 
út hellt á krossinum vor vegna, eins eigum 
vér að út hella tárum iðrunarinnar. O! hversu 
opt höfum vér ekki eins og stúngið frelsara 
vorn með syndum og ávirðingum vorum; hversu 
opt höfum vér ekki sært hans viðkvæma og 
elskuríka hjarta með kaldsinni og kærleiks- 
leysi voru; í stað þess að úthella iðrunar- 


EÐ 


; 


á 


48. hugvekja. 205 


tárum, hafa úr hugskoti voru út runnið synd- 
samlegar hugsanir og girndir, syndsamleg 
orð og syndsamleg verk. þó Guðs heilaga 
orð sé „beittara hverju tvieggjuðu sverði; þó 
það smjúgi í gegnum merg og bein", hefir 
það þó lítið unnið á vor hörðu hjörtu. Ó, 
Drottinn! „úthelltu yfir oss líknar anda og 
bænar anda, svo vér snúum oss til þín og 
til frelsara vors, sem vér með syndum vor- 
um höfum gegnum stúngið". Hræt þú hjörtu 
vor með heilögum anda þínum, svo að vér 
hjá þér leitum oss lækningar á þeim mörgu 
og djúpu hörmúnga sárum, sem 'syndin hefir 
veitt oss. þú þekkir allan vorn breyskleika, 
allt vort hviklyndi og óstöðugleik í hinu góða; 
þú sér, hvernig vér erum eins og reyr af 
vindi skekinn, og að oss vantar þrek og þol 
til að fylgja frelsara vorum á lífsins vegi; 
æ! brjóttu ekki þenna brákaða reyr; slökktu 
ekki þenna littloganda hörkveik; virztu heldur 
af náð þinni að glæða vora trú, styrkja vora 
elsku og halda oss stöðuglega við þig, svo 
vér setjum alla vora von til þín og þinna 
miskunarríku fyrirheita. Og þegar dauðinn 
vitjar vor og vér eigum að flytja héðan, æ! 
leyfðu þá anda vorum að renna til þín, en 
beinum vorum að. hvílast og bíða upprisu- 
dagsins í friði. Bænheyr oss í Jesú nafni! 
Amen. 


206 


49. hugvekja. - 


En er kvöld var komið (það var aðfanga- 
dagskvöldið fyrir hvíldardaginn), kom maður 
sá, er Jósep hét, frá borginni Arimathía, auð- 
ugur að fé, göfugur ráðherra, góður maður 
og réttvís. Hann hafði ekki samþykkt ráða- 
gjörð og breytni þeirra. Hann var líka einn 
af Jesú lærisveinum, þó heimulegur sakir 
ótta við Gyðinga, og hann vonaði eptir guðs- 
ríki. Þessi maður dirfðist að ganga inn til 
Pilatusar og biðja hann um, að mega taka 
ofan líkama Jesú. En Pilatus furðaði sig á, 
að hann skyldi þegar vera látinn og lét því 
kalla hundraðs-höfðingjann fyrir sig og spurði 
hann, hvort hann væri fyrir löngu andaður? 
Og er hann varð þess víss af hundraðs-höfð- 
- íngjanum, skipaði hann að afhenda Jósep lík- 
„ amann og gaf honum hann. Jósep tók þá 
niður Jesú líkama, keypti líndúk, tók líkið 
og sveipaði það í hreinu lérepti. Þar kom 
líka Nikódemus, sá er áður kom til Jesú um 
nótt; hann hafði með sér hér um bil hundrað 
pund af myrru-blönduðu alóe. þá tóku þeir 
Jesú líkama og sveipuðu hana í líndúk með 
dýrum smyrslum, eins og Gyðinga siður €r 


49. hugvekja. 207 


að búa lík til greptrunar. En þar sem Jesús 
hafði verið krossfestur, var grasgarður og í 
honum ný gröf, sem enginn hafði enn verið 
lagður í. Og Jósep lagði hann í þessa sína 
eigin nýju gröf, sem hann hafði látið út 
höggva í kletti, velti síðan stórum steini fyrir 
dyrnar og gekk burt. þetta var aðfanga- 
daginn og hvíldardagurinn fór í hönd. En 
þar var María frá Magdölum og hin önnur 
María og konur þær, er með Jesú höfðu 
komið úr Galíleu, fylgdu og eptir, skoðuðu 
legstaðinn og sáu, hvar og hvernig lík hans 
var lagt. Síðan snéru þær heim til sín og 
bjuggu til ylmandi smyrsl; en um helgina 
höldu þær kyrru fyrir, eptir því sem lög- 
málið bauð. 


Látum oss nú, kærir bræður! nema staðar 
við Jesú gröf og sjá „staðinn, þar sem lausn- 
ari vor var lagður“. Vér höfum fylgt hon- 
um að. kossinum Ög staðið þar nokkra stund; 
Guð gefi, að það hafi verið með iðrunarinnar 
og kærleikans tárum! Frá krossinum liggur 
vegur hins guðhrædda til. grafarinnar, og 
eins „og Jesú gröf var skammt frá hans 
krossi, eins er og krossinn og gröfin, þján- 


0 


208 49. hugvekja. 


íngin og hvildin, stríðið og sigurinn hvort 
öðru - nálægt í mannlegu lífi. þetta sé þá 
vor huggun í sérhverju böli lífsins, og það 
gefi oss krapta til að bera það kristilega og 
berjast hinni góðu baráttu trúarinnar. Þegar 
vér með guðrækilegu hugarfari nemum staðar 
hjá Jesú gröf og íhugum frásöguna um hans 
greptrun, hljóta slíkar hugleiðingar að styrkja 
trúna og glæða els kuna og vonina í 
vorum hjörtum. Vér sjáum, hvernig trúaðir 
lærisveinar annast Jesú greptrun. Jósep, 
„auðugur og göfugur ráðherra“, og Nikó- 
demus, „meistari í Ísrael" — báðir guðhræddir 
menn og heimulegir lærisveinar Jesú, fá nú 
djörfúng til að láta trú sína opinberlega í 
ljósi og gjöra hina góðu játningu", djörfúng 
til að vitna um Jesú sakleysi fyrir dómar- 
anum sjálfum, biðja hann um Jesú lík og 
veita honum þá seinustu þjónustu. þannig 
sýndi lærdómurinn um krossinn þegar á þess- 
um mönnum sínar dásamlegu verkanir og að 
hann er „kraptur og speki (suðs". Eins og. 
þessir guðhræddu menn, í trúnni á Jesú 
himneska sakleysi og hans guðlegu send- 
ingu, beiddu um hans helga líkama og lögðu 
hann með guðrækilegum tilfinningum niður í 
anýja gröf, sem úthöggvin var í klett"; þannig 
er enn í dag Jesú gröf trúarinnar hellubjarg 
fyrir hinar guðelskandi sálir. Hefði Jesú 
helgi líkami ekki verið lagður í gröfina né 
hún verið innsigluð, þá hefði vantrúin getað 


a 


49. hugvekja. 209 


spunnið upp ýmsar efasemdir um dauða hans 
og upprisu. En nú er Jesú gröf orðin að 
hellubjargi trúarinnar; þar sezt hinn trúaði 
niður; þar biður hann heitt og innilega; biður, 
að sín veika trú megi styrkjast og eflast eins 
og Jóseps og Nikódemusar, svo : hann fái 
þor og þrek til að vitna um frelsara. sinn 
fyrir heiminum, þor og þrek til að vitna um 
það, að hann viti ekkert annað sér til sálu- 
hjálpar en þann krossfesta Jesúm Krist. 
Af textanum sjáum vér enn fremur, að guð- 
hræddar konur, sem höfðu hlýtt Jesú guð- 
dómlegu kenningu og séð hans dásemdar! 
fullu mannelskuverk, nálgast nú gröf hans, 
gagnteknar af sorg og söknuði, af þakklæti 
og elsku. Þær tilbúa dýrindis-smyrsl til að 
verja hinar jarðnesku leifar þessa síns himn- 
eska vinar rotnuninni. Æ! ættum vér ekki 
einnig að fella sorgartár yfir syndum vorum; 
ættum vér ekki einnig að komast við af inn- 
ilegu þakklæti og elsku, þegar vér í anda 
nálgumst Jesú gröf og virðum fyrir oss hans 


líf og lærdóm, hans pínu og dauða, og hugs- 


um til þess, að allt sem bann talaði og gjörði. 


og allt sem hann leið var sprottið af himn- 
eskum kærleika til vor aumra og syndugra 


manna? Ættum vér ekki að hreinsa oss af or. 
allri saurgun holdsins og andans, svo að. 
frelsari vor geti með sínum anda tekið“ sér, 


bústað í vorum hjörtum? Og þegar vér 


fylgjum frelsara vorum til grafarinnar; hljóta 


P. Pjetursson. Hugvekjur. 1. ; 14 


= áð á 


210 49. hugvekja. 


þá ekki vorar eigin grafir að renna upp fyrir 
hugskotssjónum vorum? Hlýtur oss þá ekki 
að koma til hugar óstöðugleiki mannlegs lífs, 
og að vér sjálfir innan lítillar stundar eigum 
að hníga í dauðans faðm? Þangað“ liggur 
leið allra dauðlegra manna og þangað söfn- 
umst vér allir, sumir, ef til vill, fyrr en þá 
sjálfa. varir. En Jesú gröf minnir oss ekki 
einúngis á gröf og dauða, heldur og á himin- 
inn og hið eilífa lifið, því Jesús hefir lífið 
og „Ódauðleikann í ljós leitt og opnað oss 
aðgang til síns himneska ríkis, svo að sér- 
hver sá, sem honum fylgir, gengur gegnum 
gröf og dauða til eilifs lífs og eilífrar sælu. 
Með sinni gröf hefir Jesús helgað vorar 
grafir, svo að þær eru ekki lengur geig- 
vænlegar, heldur hægur hvildarstaður fyrir 
þá, sem í Drottni deyja. 

'.Ó, Jesú! gef þú oss náð til þess að lifa 
svoleiðis, að vér fáum að deyja í samfélagi 
við þig; láttu ljós þíns heilaga anda lýsa oss 
gegnum grafarinnar myrkur og leiða oss til 
þín á ljóssins og sælunnar land! Amen. 


a ið am Að Si 


50. hugvekja. 


Daginn eptir, sem næstur var eptir aðfanga- 
daginn, söfnuðust hinir æðstu prestar og farí- 
Searnir saman og komu til Pílatusar og sögðu: 
uOSss er í minni, herra! að meðan svikari þessi 
lifði, kvaðst hann mundi upp rísa innan þriggja 
daga. Lát þú því gæta legstaðarins allt til 
þriðja dags, svo ekki komi lærisveinar hans 
á móttu og steli honum, segi síðan lýðnum, 
að hann sé upprisinn, og verði svo seinni vill- 
an verri hinni fyrri“. Pílatus mælti: „hér 
hafið þér varðhaldsmennina, farið og gætið 
legstaðarins eins og þér hafið bezt vit á". 
Þeir fóru og innsigluðu steininn og létu varð- 


“mennina gæta grafarinnar. 


Ekki létu farísearnir sér lynda, að: hata 
Jesúm og ofsækja hann á allar lundir, meðan 
hann gekk í kring og kenndi lærdóminn um 
guðsriki og gjörði öllum gott, sem hans 
leituðu; ekki létu þeir sér lynda, að bera. 
ljúgvitni gegn honum og fá hann saklausan 
og heilagan dæmdan til dauða; ekki lötu þeir 
sér lynda, að vera sjónarvottar að hans sáru 
kvöl og pínu, og hvorki gátu undur náttúr- 
unnar né hins heilaga kærleika sefað þeirra 

14“ 


ÞIÐ. 50. hugvekja. 


grimdaræði, eða vakið hjá þeim betri og blíð- 
ari tilfinningar. Sjaldan er mannleg vonzka 
svo mögnuð, sjaldan er heiptin svo djöfulleg, 
að henni verði ekki svalað með óvinarins 
dauða; en hjá Gyðingunum var hatrið sterk- 
ara en dauðinn. Af hatri beiddu þeir Pílatus 
að láta gæta Jesú grafar, og sögðust hafa það 
í minni, að meðan svikari þessi hefði lifað, þá 
hefði hann sagzt mundi upp rísa innan þriggja 
daga; en þetta létust þeir gjöra af umhyggju 
fyrir alþýðunni, svo að hún yrði ekki blekkt 
og dregin á tálar af Jesú lærisveinum. Þannig 
var hræsni og skinhelgi hjá þeim sameinuð. 
hatri og mannvonzku; en í raun réttri og 
undir miðri var það þeirra vonda samvizka, 
sem ógnaði þeim með því að Jesús mundi 
' upp risa úr gröfinni, eins og hann hafði fyrir 
sagt, og að þá mundi það verða opinbert, 

hvílíkt ódáðaverk þeir hefðu unnið. Hversu 
marga hendir það ekki, því miður, enn í dag, 
að þeir, í stað þess að kannast við syndir 
sínar og iðrast þeirra af hjarta, leitast á allan 
hátt við að fegra þær fyrir „sjálfum sér og 
öðrum, og þagga niður ásakanir samvizku sinn- 
ar, „svo að þeirra seinni villa verður verri 
hinni fyrri. En eins og heipt og hræsni og vond 
samvizka birtist í aðferð Gyðinganna, þannig 
birtist hér og dásamleg ráðstöfun guðlegrar 
forsjónar, sem lét varðhaldið við. Jesú gröf 
og innsigli steinsins miða til þess að g gjöra 
sigur upprisunnar enn þá dýrðlégri og óyggj- 


| 
| 
- 


50. hugvekja. 213 


anlegri, og sjáum vér af þessu, hvernig sann- 
leikurinn að lokunum vinnur sigur yfir lyg- 
inni, og hvernig jafnvel hrekkvísi mannanna 
verður meðal í Drottins hendi til framkvæmdar 
hans eilífu ráðsályktana. 

Látum þetta, kristnir menn! styrkja bjá 
oss trúnaðartraustið á hans föðurlegu forsjón; 
felum honum oss og öll vor efni og vörpum 
allri vorri ábyggju upp á. hann; treystum því, 
að sörhvað gott, sem vér vinnum, muni bera 


ávöxt til eilifs lífs, og að engin mannleg 


vonzka né hrekkvísi geti ónýtt hið guðlega 
málefni, heldur verði allt að þéna þeim til 
góðs, sem Guð elska. þetta sé vor huggun, 
ekki einúngis þegar vér erum staddir hjá 
gröfum ástvina vorra, heldur og þegar vér 
rennum augunum til vorrar eigin grafar og 
íhugum óstöðugleik þessa jarðneska lifs; og 
í þessu trausti og með þessari huggun í björt- 
um vorum viljum vér biðja Guð að gróður- 


setja oss í kærleikanum og úthella sinni elsku 
í vor hjörtu. Ef hann er með oss, þá getur 


enginn verið á móti oss, og þá þurfum vér 
ekki að óttast gröf né dauða, því þá erum 
vér hans, hvort sem vér lifum eða deyjum. 
Frá Jesú gröf skín ljós upprisunnar og lifs- 
ins út yfir vorar grafir, því Jesús hefir lífið 
og ódauðleikann í ljós leitt, og í hans nafni 


„getum vér nú hugglaðir gengið til hvíldar á 


grafarinnar beð, með því vér nú vitum, að 
gröfin er inngangur til eilifs lífs og eilífrar 


SR. 2 


A 


50. hugvekja. 


sælu fyrir alla þá, sem deyja í Drottni og 
samfélagi við frelsara sinn, og treystum því 
staðlastlega, að Guðs eilífa almættishönd muni 
fyrir Jesúm Krist brjóta innsigli vorra grafa 
og vekja oss úr duptinu á. efsta degi. Æ, 
himneski, góði frélsari! gef þú oss "náð til 
- þess að vera þér sanieinaðir í lífi og dauða; 
tak þú þér sjálfur bústað í vorum hjörtum og 
0 innsigla þú þau með heilögum anda fyrir- 
heitisins" (Ef. 1., 14.); gef þú oss náð til þess 
„að skilja, „hvílík að sé breidd, lengd, dýpt 
og hæð þinnar óendanlegu elsku" (Ef. 2, 18.), 
svo að vér verðum gagnteknir af olökt til 
þin og þakklæti við þig. Æ! gef þú þína 
náð til þess, að þær guðrækilegu tilfinningar, 
„sem á þessum útlíðanda föstutíma hafa vaknað 
. bjá oss við íhugun þinnar pínu og þíns frið- 
tæþægjanda dauða, ekki deyi útaf aptur, heldur 
hafi helgandi áhrif á hugarfar vort og allt 
vort ókomna líf. Þú barst syndir vorar 
upp á tréð"; gef þú oss náð til að deyja frá 
Þeim, svo þær felist í grafarinnar og gleymsk- 
unnar djúpi og þeirra verði ekki að eilifu 
„ minnt. Gef þú oss náð. til að upp rísa með 
EA þér og fyl gja þér í endiirnýjúngu lífdaganna, 
svo að vér í þér finnum hvíld sálum vörum. 
eð sé ii löf og ódauðlegar þakkir! Amen. 


Lbs - Hbs / Þjóðdeild 


á LU 


100716914-7 


a 


